LLYFR Y|| 
PSALMAU, - 
WEDIEV 
CY FIETHU, 


A'I CYFANSODDI 


AR FESUR CERDD, 
YN GYMRAEG. 


Drwy waith i 
EDMUND PRYS| I 
Archdiacon Meirionnydd. 1 


AIPRINTIO 
Yo LauNDAIN .l G64 $4 


NEELE EEE BREED 


_ Y Llythyrenuau. 


 ABCChDDdEFFfG 
NGHILILIMNOP PH 
RSTThUWLTYZ. 


abcchd ddefffgnghilll 
| mnopphrſstthvuwyz. 


| Bogetliaid. Aetouw y- 
Y Sylatau. - 
; Ab eb ib ob ub wb yb. 


, Ac ec 1C OC uc wc yo = 
, Ach ech ich ech uch wch ych.. : 
' Ad ed 1d od ud wd yd. : 
; Add edd 1dd odd udd wdd ydd. 
| Af ef if of uf wf yt. 

{ Afﬀ eff iff off uff wf yl, 

TY eg ig og ug wg yg — 
” Ang eng ing ong ung wng yng. 
Ah"eh S x w _ « 8 
 Melullol ulwlyL 
All ell ill oll ull will yl 
A. 2 Aw 


Am em wm om um wm ym. 
An en in on un wn yn. 
Ap ep ip op up-wp yp. 
Aph eph iph oph uph wob yph. 
Ar er 1r or ur wr yr. 

As es 1s Os us WS ys. 

At et it ot ut wt yt. 

Ath eth ith oth uth wth yth. 


Deu parth gwaith yw dechreu, 


I. 2. 3, 4« 5-6-7. ©. 9. IO. II, 12 

| 1.3. 14. 15. I6. 17, IS. I9, 20. 21- 

| * 22. 23, 24+ 25. 26. 27. 28. 29. 30, | 

| 31. 32. 33- 34+. 35+ 36. 37. 38.39. }| 3 

> 40 41 42-43. 44+ 45. 46.47. 4% 
49. 5O. 5Is 52+ 53. 60. 61, 70. 71. j 

SO. GI, 9O. YI. IO0O. ION, 102.103. N / 

TIO, ITI., I12, 120. 121, 122, XC. 


Ay 


Arty Darlleydd yſtyriol.. 
Ri phath a mnaith 1a 


chyfiaithwyd y Þſalmasu 
bendigaid ar yy un 0 


Unyw, am naallwn 
| when clymn yr Serythur ſanttaidd ar 
| fl cyn gaethed, rhac i mi wrth geifio 

cady y meſuran, golli deall yr Tſþryd, ac 

felly pechu- jr erbyy Duw er mwyn bod- 
 loni aq. 

Tn al, ymae gair Duw iw 
mewn cyunulleidfa ſanttaidd o lawer 


mnghyd, i foliannu Duw yn vn llais, un. 


 fedawl, wn galon +, yr hynagllant el 

wneuthur ar y meſur gewael hwn , ac nl 
4a} ond un ganu cywydd neu awdl, 

Tn drydydd, pob plant, gweinidogi- 

”m, 4phobl annyſcedic a dayſcant ben- 

wi 0 garol, lent allai ond yſevihaig 

A 3 dayſch 


- 
"Pe 
_ ——— mo . > — cuammu____an__ 
a CCC 
—_— — —  — —— —  — — — —— EE le HTS 


'. prdwar meſur arhugain. © 


— —_- _ _ 


% 


dayſcns Cywydd neu gerdd gyfarmydd 
arall. Ac o achos bod yn berthynil i 
bob Chriſtion wybod ewyllys Dun”, a 
foliannu ef , mi a ymadewas @'r gelfy- 
dayd. er mwn bod pawb yn rhwymedic i 
wario &t dalent at y goran. Hefyd nid 
wyf fi yn cadw mor meſur eſmwyth hwn 
91 gywir ymhob man, am nad oes dim yi 
ein iaith ne mewn ſynwyr 1 ſeinio nact 
vali a Duw. Am hynny 7 104 idao of 
et ragoy proedd y gerdd , 184 7015 ams 
ryw ddipthongan eraill 7 gyfatteb ar 
gair hwanw, yn neſaf ac y medrwn. 
[a6 471 14, BH £ \=-* 0 FL; 
OREES, Gn. * AD 


| - "S, F4 # J p 4 | 
"% © © 6h j "q ” 
i A. C Ho - 
4 "+ 3 "* 4 p P "YEA 
, EC 
{M +- ef 


Te Deum-. 


STA, Ydi (0 Dvuw) a folwn ni, 
S342] addefwn di yn Arglwydd, 
Fg Y ddaiar oll (dragwyddol Dad) 
SS gwna yt addoliad bylwydd, 
CEEADLY Arnat ti boll Angylion nef 

2 ront eu llef heb dewi, 
| Ynefoedd hefyd o ddiar hyn, 

2'r nerthoedd ſy'n y rheini, 


Cherub, a Seraphin, a fydd 
yn llefain beunydd atear, 
San, Sane, San, Arglwydd Saboth glan, 
fal hyn y galwan arnat. 
Nefoedd, a daiar ſydd yn llawn 
o'th wirddawn, a'th ogoniant, 
Yr Apoſtolion, hyfryd gor, 
aron yt' ragor foliant. 


Moliannus rif y Prophwydi. 
ſy i'th folio's dechreuad, . 
A'r Merthyron ardderchog lug 
ſydd ith foliannu'n waſtad, 
Dy Eglwys wir Gatholig lan, 
(hon ſydd ar dan drwy'r hollfyd) 
O Arglwydd, a'ch addola di, - 
yn unac yn dri befyd. 


— wc. % 
Won ont. At ate Men en eo 
>» 4 A 
_ — © LY - _ 


- 44a + 
-_ 


Y Tad o anfeidrol fowredd : 
gwir Fab gogonedd ynig : 
A befyd y glan Yſpryd pur, 
ſydd i ni'n gyflur diddig, 
"Ti wit ( Chriſt yr naig San) 
frenin gogoniant graſol, 
Wy: befyd i*c tragwyddol Dal 
yn wirfab tha tragwyddo], 


Fan gym'raiſt arnat wared dyn 
o feddiant geiyn anfwyn,, 
Divſtyr gennyt ti ni bu 
dy cni o fil y forwyn. 
Pan ſerhraiſt angau : teyrnas nef 
1 bob flyd gret agoraiſt, 
Yngogoniant yr hael-dad byw, 
ar ddeau Duw eiſteddaiſt, 


Credu yr ym & difigl flydd 

' mai ti fydd barnwr arnom : 

Am hbyn, er cin cynorthwyaw. 
byd dy ddeheu-law droſom. 

Dy bobl di ydym ( o Dduw'n nerth) 
prid werth dy waed ſanReiddiol : 

Par gael ein cyfrif gyd 2'th ſain 
mewn gogoniant tragwyddol. 


Cadw dy bobl {( o Arglwydd da 
bendithia Petifeddizeth? 


Dyrcha hwynt byth : gwna iddynt ſod, | 


dan gyſgod dy lywodraeth. © * 
O ddydd iddydd i'th glodforwn-:- 

mawrhygwn dy enw bythoedd. 
[Teilynga ein cadw ni heddyw 

rhag pechu (o Dduw'r llnoedd) 


O Arglwydd wrthymtrugarha, 
trugaredd gwna a'r eigdod. 


A a ©, fil. 


Dy ſerch di arnom tywynned, 
bydd ein ymddiried ynod. 
Mewn dim nid ymddiriedais 1 
ond ynot ti (o Arglwydd) _ 
N'ad byth ym? gwilydd achos byn, 
o Dduw, na derbyn gwradwydd, 


Benedicite emma operd. 


Hwi holl weithredoedd Arglwydd nef, 
C bendithiwch ef ein llywydd : 
Gogoneddwch , a clodforwch, 
mawrhygwch yn dragywydd. 
Chwi yr angylion glan o'r nef 
moliennwch ef yn hyfryd. 
Chwithau nefoedd, a flurfafen, 
a'r dyfroedd wchben hefyd, 


Chwithau nerthoedd mawr : haul, alloer; 
Cafodau oer a gwyntoedd, 

Chwidina gwres ; gauaf, a haf : 
agwlich araf o'r nefoedd, 

Chwithau oerfe], noethni, ag ia, 
arhew ac eira tewdrwch : 

Chwi noſweithiau a dyddian, chwi, 
oleuni a thywyllwch. 


Mellt, cymylau, a daiar gron; 
acſydd ar honyntyfu: 
Mynyddoedd vchel, ar bryniau, 
ar gtoyw fiynonnau obru. _ 
Y moroedd, a'r llifeirizint mawr; . 
rhyd eigion llawr a'i helynt : 
Morklod braiſg, a phyſgod many 


y rhai a nofian” ynthyne, 
Holl adar is yr awyr-leng 
a pho perchen adenydd, __ 
ws 


'Anfeilieid maes, bwyſtfilod coed 
ir Arglwydd doed a'i gywydd. 

Chwi boll ddynion,cu planta'i bil. 
a'i heppil darbodedig, 

.T'y Iſrael yn anad vn, 

ci bobl ei hun enwedig. 


Chwi offteiriaid ſydd iw deml wen, 
a'i hollawl lawen weiſton. 
Chwi 'fprydoedd ac encidiau glan, 
a phawb ſydd burlan galon. 
'Ananias, Azarias, 
y [y a'r awen dduwiol, 
\T ithau yn dryddyd Miſael, 
O Iſrael ddewiſol. 


Chwi holl weithredoedd, &c. fel yn y 
decbxeu. 


Can Zacharias. 


68 H* ſydd dros Iſrael Arglwydd Dduy, 
bendigaid yw vwch ocſ{oedd; 
Am ymweled a ni mor gu, 
ac am brynu ei bobloedd. 
69 Yr hwna rhoes gorn a nerth facth, 
yn iechydwriaeth ddedwydd, 
A'igodiinio'iaira'iras 
o deulu ei was Dafydd. 
0 Yr hwn addewid nid oeddau 
o enau y prophwydi, 
Y rhai oedd o ddechrau y byd : 
wele ei gyd-gyfluwni. 
71 Sef, yrhoc'ini'r y.nwared hon 
__ _rhageingelynion hynny: 
A'n gwared o ddylo*n hol! gig, 
wel dyna'iras ya flyany. 


72 Y rhoe nawdd 1i'n taudau nj, . 
a chofio *i ſan ddygymod, 

73 AilwiAbrahamein Tad, 
yn rhwymaid o'r cyfamod. 

74 Sef gwedi' rhoddi ni ar led 

| oddiwrth gaethiwedd gelyn : 

1 Cael heb ofn' ei waſnaethu ef, 

beb va llaw gref i'n herbyn. 


75 Holl ddyddiau'a beinioes gar ei fron 
yavnion ac yn ſanQaidd, 

Holl ddyddiaw'n heinioes, &c. Cenwch 
ddwywaith, : 


55 Tithau fab bychan, fo'th elwir 
yn brophwyd i'r Goruchafsz 
Cans ai o'i flaen i barotai 
ei flyrdd, a'ntroiiw noddf1. 
17 I ro:gwybodaeth iw bobl ef 
ddyfod o'r nef ag iechyd, 
Drwy ei faddevant i'n rbyddhau - 
o ddiwrth bechodau enbyd. 


-$ O ferion trugaredd Duw tad 
1i ymwelediad tyner 
Tywynnodd arnom ymhob man 
yr haulgan o'r uchelder, 
9 Iroddillewyrch difglair glod © - 
i rai ſy' nghſgod angay, 
& chyfeitio ein traed i'w ol. 
ar hyd heddychol lwybray. - 


Cegoniant fyth a fo 7'r Tad 

7r mab rh4d, a'r glan Tſpyd, 
Fal bj, y mae, ac y bydd, | 
wDuy tragywydd byfryds - 


| 


6. 
| 


| 


| 
ORE 


Can Mair forwyn. 


46 F'Y enaid a fawrha'r Arglwydd, 
yr vnſwydd gwna fy yſpryd, 
47 Yrhwn ynofihefyd yw, 
 _ drwy gredu'a Nuw fy iechyd, 
48 Cansedrychodd ar iſel wedd 
2 | arr di law forwyn. 
A dedwydd fyth y gelwir fi 
gan bob rhieni addwyn, 
a9 Cans hwa ſyddalluog bennaeth, 
a'm gwnaeth i yn fawrhygar : 
'Bendigaid fytho ei enw ef, 
yr Arglwydd nef a daiar. 
50 A'idrugaredd ef byrha ſai' 
dros bob rhai ar a'i hofnant, 
SI Arbeilch gwaſgarodd ef, a'i nerth, 
mae'n brydferth ei ogoniant. 


52 Fedynnodd y rhai cedyrn mawr, | 
i lawr 0'i holl gadernyd : 
Fe a gododd ac a fawrhadd 
Irhai iſe]-rad(d hefyd. 
53 A phethau da y Ilanwodd rai 
a fyddai yn newynog : 
Ac ef aanfonodd yn wag, . 
drwy nag, y thai goludog. 


54 Fe helpiodd Iſracl ei was, ! 
gan goho cirasa'iammod : 

I'a tadaau ( Abraham ai had) 
byd byib, virad gyfammode 


CGogowant, Ke, , 


"$in 


<> Kd RE: 
pe 


Can Simeon a'r leſu yn ei freichiau. 


1 Rgelwydd bellach gollwng dy was 
; A SG heddwck addas A 
Ynoldyair , bwn oedd ynghyd 
am hyſpryd I'm diddany. 
30 Cans gwelais ia'r golwg hyn 
y Chrift a bryn ein 1echyd, 
21 Hwn a roift ynny yn Arglwydd 
a hyn yngwydd yr hollfyd. 


22 Hwa a ofodaift di yn ddrych, 
ilewyrch i'r cenhedloedd : 
Heſyd i Iſrael, dy blane. 
yn ogoniant byth bythoedd. 


Goeonzant, &C. 


Neu fel hyn. 


Rh air caf bellach Arglwyddcy] | 


ymadu yn heddychlon, 
30 Canys i'm golwg'i y daeth 
dy iechydwriacth dirion : 
31 Hona ddarperaiſt yn ddiddrwg, 
yngolwg pawb o'r hollfyd, 
32 Ynolen rcbyd, i Iſrael blanc 
yn fawr ogoniant hyfryd. 
Gegoniant fyth a fo 7r Tad, 
ir Mab rhad, a'r glan Tſpryd, 
Faly by, y mae, ac y bydd | 
un Duy ragwydd yfryd, - 


4 8 . 44 awe Va. art Am - _— 


* 
climate © ev wet 1.6 ——_— <_< "5 o_s enko 
ar iba. a. _—_—_——— 
- 


———_— — — 
—— © — —  O_— . 
= do 


IT” 


z ” 
—— | 04D, W—— > _ 


| —— -- -—— - 
j_ 


© 
- — Tee oo ny 0 WR 
—— _—  ——_——_— 


0”. w—_o we Vx" oo eo 
—— — W— a QT 
CT _— Jug 


- = 


— - 
- 


\etttt2 


PSAL.T. 


Dyma wynebnj y pſalmnau : yn dangos tycciant y duwe 
0] ac aflwydd y rhat annuwiol. 


i.» rn ER TR 


"ERP 
- 0 OO Poon me» OE ane a 


C Sawl ni rodia, dedwydd yw 
| yn ol drwg yſtryw gyngor, 
4 Ni faif ar ffordd troſeddwr ftol, 


i nid eifte *n ſto] y gwatwor. 
; 2 Ondei holl ſerch ef - 8 yn rhwydd, 
ar ddeddf yr Arglwydd vchod : 
Ac ar ei ddeddf, rhydd ddydd a nos, 
yn ddiddos eifyfyrdod. 


3 Effydd fel pren plan ar lan 4d], 
dwg firwyth amſerol arno : 

Ni chrina 'i ddalen, a'i holl waith, 
alwydda *n berffaith iddo. 

4 Nid felly bydd y drwg iris, 
ond fel yr us ar gorwynt : 

Yr hwn o'r tira'i chwyth a'i chwal, 
anwadal fydd ei helynr. | 


s Am nyn y drwg.ni faif mewn bare : 


o flaeny cadarn vniawn : 
Na'r pechaduriaid mawr eu bar, 
ynghbynulleidfa'r cyfiawn. 
6 Canys yr Arglwydd Dduw, fcl hyn; 
.  aedwyn flyrdd gwirioniaid : 
Ac ef niadbyth y barhau, 
*"mo lwybrau pechaduriaid, 


Pear, 


P ſalm. I L : 2 


P's AL. Ze 


Mate'r prophwyd Dafydd yn yr yſpryd glan yn rhag 
weled ewrth wyneb mayr i eglwys Chriſt. Lle mae efe 
jnnewidperſonau yn yr ymadrodd , mat*r yſpryd yn gry- 
fach ua rheſwm dyn. | 


Abam y terfyfc gwyr y byd, 
P a pham y cyfyd rhodres? 
Pam y mae'r bobloedd yn cyn-wan, 
yn cubwriadau diles : 


2 Codi y mae brenhinoedd byd, 

a'i bryd yn gyd-gynghorol : 
Yaerbyn Duw a'i Ghrilſt (ein plaid) 

y mae pennaethiaid bydol. | 
5 Drylliwn eu rhwymau, meddant hwy 

ni wnawn ni mwy vfydd.dod : 
Ac ymaith taflwn eu.trom iau, 

Ni chant yn frau *mo'n gorfod. * 


4 Ond Duw'r hwn fydd vwch wybrollen 
a chwardd am ben eu geiriau : 
Yr Arglwydd nef a wel eu bar, 
efe a'i gwatwar hwythan. 
s Ynaydywaid yn ei lid, 
a byn fydd rhybrid iddyn: : 
O'teiriau ef y cyfyd braw, 
a'i ddig a ddaw yn ddychryn? 


6 Goſodais innau ( meddai ef ) 
allaw gref yn dragywydd: 

Fy mrenin i , yn llywydd lon, * 
ar ſan&aidd Sion ſynydd. 

7 Dyma'r ddwed? a yn rhwydd 
hon gan yr Arglwydd clywais : 

Tiywfy* mab (o'm perfaith ryw) 

a heddyw i*cb genhedlats, 


n—_—w——_— OO, a... — _ — Bury _ 


Pſalm. TIT, 
8 Gofynym, amiyr a'irbydd, 
holl wledydd iw *tifeddn : 
Y cenedlaethau dros y byd, 
__Iigydagaimeddiannu. 
Ti a't briwi hwynt yn dy farn,. 
a gwialen hayarn hayach : 
Ti a'i maluri, hwythau an 
mor fan a lle{tri priddach. 


10 Am hyn ynawr frenhinoedd coeth, 
byddwch ddocth a fynhwyrol : 
A chwithau farnwyr cymrwch ddyſg, 
i oltwng terfylg fydol. | 
11 Gwaſnacthwch chwi yr Arglwydd nef, 
ac ofnwch ef drwy oglud : T 
A byddwch lawen yn Nuw cu, 
etto drwy grynu hefyd. | EE 


12 Cuſenwch y mab rhag ei ddig, 
a*'ch bwrw ya flyrnig heibio : #9 
A gwyn ei fyd pobcalon lan, 
a ymddiriedan yntho. = 


P$AL. 3c 
Achwyn Dafydd wrth Dduw rhag Abſalom ei ſat 


 @i laid; a chyſur i'r eglwys. 


FAY Arglwydd, amled ydyw'c gwyr , 
O Tdddllodayr int :> 2 | 
Allawer iawn i'm herbya ſydd, I 


 o ddyddiddydiyncodi # ! 
2 Dwedailawer o'r gwrthgyrch blaid 'F 
yndrwm am f enaid ciſoes: JK 


Nid oes iddo yn ei Dduw Tor, 
chwaith mayr yſtor o'i cinioes; 


3 Ticharr: | 


. 
-— 


| 


Pſalm. T V. 


2 Tithau O Arglwydd ymbob man, 


 ydwyd in darian ymy : 
fy ngogoniant wyt: tua'r nen, 
y codi*ymhen i fyny, - 
4 Ar Dduw yr Arglwydd am holl lais 
y ge wails yn doſturaidd, 
A:et 2m clybul ar frys, 
oi vchel freinllys ſanaidd. 


s Mi orweddais, ac a gyſgais, 
ac mi a godais gwedi : 

Canys yr Arglwydd oedd i'm dal, 
imcynnal, acim codi, 

5 Nidofnaf fi, o'r achos hwn, 
'mo ſyrddiwn ſydd yn barod : 
Obobloedd, o'm amgylch yn dyn, 

im herbyn wedi dyfod. 


, Cyfod ti Arglwydd, achub fi, 
dwry gosby fy* ngelynion : 
Tremaiſt yr entorraiſt en dainr, 
er maint yr annuwiolion, 
8 I'r Arglwydd byth (oachos byn) 
y perthyn iechydwriaeth : 
Acareibobl y diſgyn gwlith, 
ei fendith yn dra helacth, 


P SAL, 4+ 


Dafyid yn achwyn wrth Dduw rhag ei elynion. 


Uw fy* nghyfiownder clywaiſt 
1m cyni pan i'thelwais : 
Rbyddheaiſt fi, dod y*'m un wedd, 
drugaredd, clyw fy oerlais. 


q 2 Ofeibion dynion byd ha byd 


y trowch trwy gyd ymgabledd. ' 


By 


— 


Fy* mbarch yn warth ? a bynny ſydd 


3 


Pſa'm. V. 


drwy gelwydd a thrwy wagedd. 


Gwybyddwch erhol o Dduw cun, 
iddo 'i hun y duwiolaf : 


A phanalwyf arno yn by, 


4 
>) 


6 


O Arglwydd, dercha d'wyneb pryd, 


7 


Nag a fyddai gan rai yn trin, 


8 


Cans ti Arglwydd o'th unic air, | 


6 hin 1k ag at Dduw, heb wnenthur cam a1 emi. 


- 


3 Yn forau gwrando fi fy Naf, 


efe a wrendy arnaf, 

Ofnwch, a thewch, ac na phechwch, 
meddyliwch ar eich gwely. 
Aberthwch, gobeithiwch Dduwner, 
rhodd cyfiownder yw hynny. 


Pwy ( medd llaweroedd) y pryd hyn, 
a ddengys yn ddaioni ? 


daw digon iechyd ini. 

Rhoiſt 'n calon lawenydd mwy, 
( a bynny trwy dy fendith : ) 
amlder o'i gwin a'igwenith, 

Mi orweddaf ac a hunaf;, 

a hynny fydd mewn heddwch : 


a bair y m ddiogelwch. 


PsSAtl.,s, 
Gweddi yn erbyn ei elynion,gan ddangos ei ytuddygaid - 


Rglwydd clyw *ngweddi yn ddibal], 
Duw deall fy myfyrdod : 

Erglyw fy llais am gweddi flyn, 

fy Nuw, a'm brenin hyglod, 


ya forau galwaf arnad : 


- ond! 


Pſalm. V. 
4 Cans nid wyd Dduw i garu drwg 
ni thrig ith olwg anfad. 


5 Ni ſaif ynfydion yn dy flaen, 
na'r rhaia wnaen anwiredd : 
Y thai hyn ſydd genny:r yn gas, 
ſef diflas yr bob gwagedd. 
6 Y rhaiaddwedant flug a hud, 
a phob gwyr gwaedlud creulon, 
Tia'itynni bwynt wy o'r gwraidd, 
fel faith annuwiolion, 


7 Dof finnau tua th dy mewn hedd, 
am dy drugaredd galwaf : 

Trwy ofn, a pharch, a gogludd dwys, 

_ ith ſanRaidd egwys treiglaf. 

8 Pchgyfiownder armain fi, Ner, ; 
rhag blinder a chaſineb. | 

Duw gwna dy gordd rhag ofn.eu br3 
yn waſtad rhag fy wyneb. 


9 Cans iw genau nid ces dim iawn, 
mae Ilygredd llawn iw ceudod : 
Eu gyddfau fel ceulannau bedd, 
a gwapgedd ar eu tafod. 
10 Dyſrywia hwyat iw camwedd, Ton, 
o'i holl hynghorion cwympant, 
Hwnt a bwy, a't holl ddrygioni, 
ith erbyn dt rhyfelanr, 


11 A'rrhaia'mddiried ynot ti ' 
am yt* gyſgodi droſtyne : 
(Llawen a fydd pob rhai a'th gar) 
cei fawl yn afar gan hynr, 
12 Cans ti (Arglwydd) anfont wlith 
dy fendithar y cyfion: 
A'th gywir ferch fel tarian gref, 
zhoi droſto ef yn goron. 


P$AL, 


——— — 


Pſalm. V I. 


of > E Bp. 


G weddi 0 drymder am et bechodau : a phangafs 
ebaith , y mae yn dibriſſto e: elyn, gan foli Dupw. | 10 
Arglwydd na cheridda hi, 


OQ ymhoethni dy gynddaredd : 

Ac na chosba fiyn dy lid, 
oblegid fy enwiredd.. nn 

2 O Arglwydd dy drugaredd dod, 
wyf lelg mewn nychdod rhybrudd : $ 

O Arglwydd dyrd, iacha fi'a chwyrn, In: 
mae f'eſgyrn i mewn cyſtudd. 


5 A'mhbenaidi or lleſgedd hyn, ' ( 
y ſydd mewn dychrya ſceler : ; 
'T'ithau O Arglwydd,paryw byd ? 1R 

rhoi arnaf ddybryd brudd-der. 3 
4 Duw gwared f'enaid,dychwel di, J: 
jacha fi th dewcdd: : 
s Nidoes yn angau gof na bawl, q | 
a phwy ath fawl o'rpridd-fedd, 


6 Diftygiais gan ochain bob nos, 
mewn gwalanniddos foddfa : lf, 
Rwy'n gwlychu drwy y.cyſtudd mau,. A 
a'm dagrau fy* ngorweddfa, _ ; 
7 Odidig i'm cas a goddef drwg; 
fy ngolwg ſy'n tywyllu : | 
A chan y dwfr a red yn rhaff, 
ynt angraff ac yn pylu. 


8 Phobvn a wnelo, aed ymhel], 
na dichell nac enwiredd ; 
Cans clybu yr Arglwydd fy llais, 
pan lefais am drugaredd. 


Pſalm. V IT. 


5 Arglwydd clybu ef fy archy 
rhof finnau barch.a moliant : - 

I Fe dderbyn fy' ngweddi,.a'm gwaedd, 

am hyn yr haedd ogoniant. 


10 Fe wradwyddir, fe drallodir. 
 ynddir fy ngelynion : 
| kcfo'idychwelir drwy fell glweb, 
hwynt yn ddiſymwth ddigon. 


P$SAL,.7- 


Erfyn ar Dduw ei gadw rhag tam gyhaddiad, at 


edwybod yn lan. 
Q Achub fi fy Nuw, fy Ner, 


. cans mae fy hydcr ynod : 

1 Rhag ſy erlidwyr gwared fi, 

J cans mac or rheini ormod. 
4 : Rhag llarpio Fenaid fel y llew, 
A hebyndynglewa'mgweryd : 
4 amrbwygo i yn ddrylliau man, 
g faldynaamcan gwaedlyd. 


A 3 OArglwydd Dduw, os gwneuthym hyn, 
4 osdrwg y ſy'n fy nwylay : 
'F 4 Nathrwy ymddiried , dwyll i neb, 
pe bawn wrthwyacb idday : 
Y 5 1 crlid f'oesy gelyn doed, - 
= dalied, arhoed fi'n ifaf. | 
2 Afathred Furddas yn y lwch, 
drwy'r diyſtyrwch eithaf. 


6 Cyfod o Dday, cyfod i'th ddig, 
a goſtwog big pob gelyn : 
Adefico drofof yn y farn, .' 
lf cadarnyw d'orchymyns: 


Pan 


+ - argelwydd yr eſgora. 
15 Cloddiodd cf bw]l byd eigion Ilawr, _.. 


Pſalm. V IT. 


9 Panddringych, yr boll bobl yn llu, 
a ddaw o'th ddautu attad : 
Duw dychwel ith farn er eu mwyn, 
a. agwrando'ncwyn yn waſtad. 


2 Duwdyroir bobl y farn day, 
a barn di finnau Arglwydd : 
Ac fel yr haeddais dod farn iawn, 
yn ol fy llawn berffeithrwydd. 
9 Derfid anwireddy rhai drwg, 
gwn?'namlwg flordd y cyfiaon : 
Cans vnion wyd, a chraff, Duy cu, 
 yachwilio deutu'r galon. 


xo Acam fod Duw yn canfod hyn, 
Duw yw £amddift yn innau : 
Duw ſydd iachawdwr i bob rhai, 
ſydd lan ddifai*i calonnau. 
Ix Felly mae Duw byth ar yr iawn, 
a Duw yw'r cyfiawn farnydd: 
Wrth yr annuwiol ar bob cro 
mae Duw yn digio beunydd. 


32 Aconithry'r annuwiol ras, 
folifa'i loywlas gleddau : 
Ar ymyl y mac bwa'r Ion, 
2'i barod lymion ſacthau. 
x3 Sef arfauangauaty nod, 
y maent yn bardd ddigon : 
Ac ni fethau ef ergyd byrr 
- atyrelidwyr poethion. 


14 Wele hanes y gelyn drwg 
- efe a ymddwyg ar draha : 
O chwydd ar gamwedd, beichiog fydd, 


© furiaid mawr ir truan:; 


Pſalm. V ITT. 


ef ſyrthiodd ymron bawdd 
4 it gf iwglawdd ci bunan. 


16 E'iholl enwiredd ar ei ben, 
o ychder nen a ddiſgyn : 

A Duw a ddymchwyl yr vn wedd, 
ei gamwedd ar el goryn. | 

17 Im harglwydd Dduw rhof -finnay glod, 
caf ganfod ei gy fiownder. 

A chanmolaf ei enw yn rhwydd, 

yr Arglwydd o'r vchelder, 


PSA tc v8. 


Cledi Dduw, ganryfeddu a diolch am gyftwr dyn, * 


Arglwydd ein Tor ni a'n nerth, 

Q mor brydferth wyd drwy'r holl fyd | 
Dy enw, a'th barch, a roiſt ywch ben 

dayar ac wybren hefyd, © 
2 Peraift yr nerth a enau plant, 

a rhai a ſugnant beunydd, 
Rhag d'elynion : trawedam byn, 

y gelyn a'r dialydd. 


3 Wrthedrych ar y nefoedd faith, 
a gweled gwaith dy fyſedd : 

Ylloer, y ſer, a threfn y rhod, 

 4"igoſod mor gyfannedd. 

4 Pabeth ywdyn yr iw goflau, 

 odonniauac anwylfraint ? 

Apheth yw mab dyn yr vn wedd, 
Ile rhoi ymgeledd cymaint ? 


5 Tia wnaethoſt ddyn o fraint a phris, 
ychydig is Angylion : 
ewn mawr ogonient, parch, a nerth, 
 Thoiſt arno brydferth goron, 


WIT 
xXF.. 


Pſalm. I NR. 


6 Ar maith dy ddiwylo is y nef, 

y gwaaethoſt ef yn bennaeth : 
| Gan ofod pob peth dan ei draed, 
iddo y gwnaed llywodraetb, 


7 Defaid, gwartheg , a holl dda maes, 
a'r adar llaes eu heſgyll : | 
Ehediaid nef , a'r pyſpg o'r don, 
ſy'n tramwy'r eigion erchyll, 
8 OdAdrglwydd ein Ior ni a'n nerth 
mor brydferth wyd drwy'r hollfyd. 
Dy enwa'th barch aroift ywchben, 
daiar ac wybren hefyd. 


P S 2 "mn L*D . 
Diolch am orfoledd, a deiſyf &f Dduw es ymddiffit. 
rhag Ilaw, | = 


Lodforaf f fy'Arglwydd Ton, 
o'm calon, ac yn hollayl : 
Eiryfeddodau rhof 'at led, 
ac main ddyled eu canmaw1. 
2 Bydcaf fi lawen yn dy glod, 
ac ynod gorfoleddaf : 
I'thenw (o Dduw) y canaf glod, 
wyd bynod, y Goruchaf, 


Tra y dychwelir draw'n ei hol, 
fy holl elynol luoedd, | 
/ Liithrant o'th flaen, diferhir hwy, 
 niddon hwy mwy iwlleoedd. 
4 Cans rhoiſt fy” marn yn fatcer da, 
wnaethoſt eiſteddfa vnion: 
Eiſteddaiſt ar y gwir , yn liwr, 
tydi yw'r barnwr cyſion. 
s Ceryddaiſt, a diſtrywiaiſt di 
ya cenhedlaethi cyndyn: 


Pſalm, I X. 

Dimreiddiaiſt ynfyd yn y bon, | 
ni bydd byth ſon am danyn, 

6 Diſtrywiaiſt dithau(clyn glds) 

| do lawer dinas byfryd : 

I Darfu dy nerth byth, darfu hyn, 

2'r cof o honyn hetyd. 


g 7 Ondyr Arglwydd iw nerth a fydd, 
ac yn Cagywyed pery : | 

A pharod fydd ein faingc i farn, 
a chadarn ydyw hynny. 

$ Cans efeafarna es 
a'r bobl i gyd fydd yarho : 

Trwy gyfiownder, heb ofni neb, 
athrwy vniondeb rhagddo. 


Gwna'r Arglwydd hefyd hyn wrth raid, 
/ trueiniaid Sr bymddifipn: . 
A Noddfaa fydd i'r thai'a mewn pryd, - © 
A pan fo caledfyd arnyn..: TE TI 
J 10 Aphawba'ch _ rhon eu cred, 
2'i holl ymddiried arnad : | 
Cans ni adewaiſt (Arglwydd) neb, 

a geiſio't wyneb attad.. s- 
11 Molwch chwi'r Arglwydd, yr bwn ſydd: - 

yn ſanRaidd Fraydde Selion: - -: ” LIE ; 
Adwedwch i'r bobl fal ye oedd- - / 

ei holl weithredoedd mowrien. 
12 Pan chwillo efe am waed acu grais, 


% 


fe gohia lais y truain : 
Pan eiſteddo a'r fainge y frawd, 
fe glywy tlawd yn germaio,. 
13 Dy nawdd Arglwydd, 'dydiymifydd: - 
dderchafydd o a. ag ns 
A gel fy* mlinder gan' ngbas, - 
riyddy'm compasionan, 


, 
5 Fo 


_— 


Ce eee CCC ce———_———— OD ———— — 


— -” 
- 


if 
|; #4 Fel y mynegwyf dy boll wyrth, 
|  ahbynymbyrth merch Scion : 
Ac fel y bwyf lawen a firacth, 

ich iecbydwriacth dirion. 


' x5 Y cenhedloedd cloddiaſent ffos, 
[ le'i ſuddent, agos boddi : 
I arall lle cuddiafantrwyd, 
eu traed a faglwyd ynthi. 
16 Yr Arglwydd nef fal byn yn wir; 
adwaenir wrth ei farnau : | 
A'r annuwiol a waacthai' rhywyd, | 
yn hon y daliwyd ynrau, 


27 Yr annuwiol i uffern aed, 
| ac yno gwnaed ci wely : 
 Afrrhai ollyngant Dduw dros got, 

| bydd yno fyth eu lletty, 
|{ 138 Cansbythygwiriona'r dyn clawd 

hyd dyddbrawd nis anghofir: 
A gweiniaid a'r truciniaid, bwy, iq 
| | eu gobaith mwy ni chollir. 
\ 3g Ocyfod Arglwydd yn dy wyn, I. 
; | naad i ths mock ref : y ' 
| Barna'r cenhedlocdd gar dy fron, 
a'th farn yn vnion goſod. 

| 20 Gyrrarnynr Arglwydd ofn dy rym, 
yn awchlym i'th elynion. 
Fel y gwybyddone, pe baent mwy, 1! 
nad ydynt hwy ond dynion. F 
| 03 . 
PSA. 10. ol 


Uchwyn rhag trais cedyrn bydel. © © 


| : Arglwydd pa'm y ſefadi,, | 
(| - .O oddinrebym ni cya belled? 


_ a - 
. 
- 


P it alm « þ -d 
Pym yr ymguddi di i'th rym, 
ran ydym mewn caethiwed ? 
2 Y drygrai (ydd yn blino'r clawd, 
| gan drallawd, a chan falchder : 
Yn y dichellion a wnai' rhai'n, 
bwynt bwy eu hunain dalter. 


3 Hoff gan ddyn drirg eichwant ei hun 
pawb ya gytin J'ibechod : 
Bendithio mael you eu ſwydd, 
2'r Arglwydd maent iw wrthod. 
4 Yrannuwiol ni chais Dduw ner, 
(mae ef iw falchder cyfuwcb} : 
| Nichred ef, acni feddwl fod, 
yn fath awdurdod goruwch. 


5 Am fod ei ffyrdd mewn lwyddiant hir, 
ni wyl mo'th wir gyfammod : 

Bydd dordyn wrth elynion man, 

fel:ichwythu tan mewn forod, 

i] 6 Fe ddwedodd hbyn 2'i feddwl ſych, 
ni ddigwidd byth y'm adfyd: 

4 Ni'm ſymudir o oes i ces, 

4 nichaf na gloes, nadrygfyd. 


aiſafn yn lawn meildithion : 
Tan c'i dafod y mae camwedd, © -- 
2 thraws enwiredd creulon. 
1] 8 Memwn cilfechydd y diſgwyl fan, 
1 iladdytruangwirion :. 
Acary YJawd 2 llygad lym 
ya dangos'grym eigilon; ©. 
9 Feorwedd fel y llew iw ffav, 
i fwrw ei faglau trowſion : 
Ygwana'r tlawd a dynn'iw rwyd, 
. ac yno y daliwyd On; 


5 Yn ddichellgar, yn — iawn, 7 
i 


0 - 


Pſalm, X. 


co Fe duchan, fe a'mgrymma ci hun, 
fel un ar farw o wendid, 
Acef yngryf, afel yn wael, 
ar wan i gael ei ergyd. 


xx Ynei galon,dwedodd am Dduw, 
nad ydyw yn gofiadur : 
'Cuddiodd etwyneb,ac ni wel 
pa beth a wnel creadur, 
12 Cyfod Argpuyes derchady law, 
dy fod i'n cohaw dangos : 
Ac nag anghoha, pan forhaid, 
dy weiniaid a'th werinos. 


'23 Paham y cablant bwy wir Dduw, 
yrenwir annuw lledftrom ? 

Tam y meddyliant arnat ti 
nad ymofynni am danom ? 

14 Gwelaift hyn: + cans canfyddi drais, 
a choſpi falais anfad-: 

'Tydi yw gobaithtlawd , a'i borth, 
a chymorth yr ymddifad, 


35 Toryrannuwiol rym 
yn gyflym, a'r maleifus, 
Cais allan cu hanwiredd hwy, 
ni chai di mwy'n ddrygionus. 
226 Yr Arglwydd ſydd yn frenin byth, 
ef yw'r gwehelyth Iywydd: 
Diſtrywiwyd pobcenhedlacth-gref 
©'idiref, yn dragywydd. 
27 Duw, pod wan a glywaikt di, 
acagyſurii'r galon : END 
'T ro eilwaith attom'y gluſt day, 
a chlyw weddiau fiyddlon. 
x8 Tros yr ymddifaid y rhei farn, 
__ &'rgwan fydd cadarn bellack : 


Pam. XI. 


Megis nas gall daiarol ddyn 
mo'r pwyfo arnyn mwyach. 


Ps 47, 11, 


Aml brofedigaethau. Duw yn gwared ailan 0 50% 


wnt,ac yn Ilywodraethu y da a'r drwg. 


Redaf i'f Arglwydd yn ddi-nam : 
paham y dwedwch weithian 
Wrth Penaid, hwnt,a hed ch fryn, 
fel wrth aderyn bychan ? 
2 Wele*tannuwjol a'i bwau, 
a'i cawell factbav'n barod, 
Am wirioniaid yn llechu'n fain, 
i ſaethu'r rhai'n o gyſgod. 


3 Y ſeifainoll i lygreddaeth: 
ond beth a whaeth y gwirion ? 
4 Mac'r Arglwydd yn eiddinas gre, . 
fe weryd ef cyfion. 
Yr Arglwydd o'i'orſeddfa fry 
aty tlawd try ei olig, | LD 
Gncithredoedd holl hiliogaeth dyn, 
iw lygaid ydyn amlwg. 


5 Mae'r Arglwydd o'r naturiacth hong... 
prawf -gytion er ymgeledd, . 
Ond cas yw.gan eienaid fo 
ddyn drwg a hoffo wagedd. 
6 Arbechaduriaid marwor, tan, 
c abrwmſtan c_y awod, 
wynt ty meltlog ychel iawny 
os ho lawn Slentod: 


7 Cans cyfion ydyw* Arglwydd ner, 
cylownder mae'n ei garu ;+ 
Ai wynebar yr ynion try, . 
3 bynoy iw ara” 
2 


_ wo. 
—"y 


Pſalm. X 11. 


Pg AL. 12. 


Wrth weled anthwodraeth, y mae efe yn prophwyde, 
tn addfedo drygioni, y daw wo gwel. 


Achub bellach Arglwydd cu, 
O | feddarfu'r trugarogion : 
A'r holl wirionedd a'r ball acth 
o blith hiliogaeth dynion. 
2 A gwefus gweniaith dwedant flag, 
ertwyll a hug i'r eiddyn : 
A chalon ddyblyg yr vn wedd 
y cair oferedd gantbyn. 


3 Yr Arglwydd torred o'i farn faith 
wefuſau'r gweniaith dites: 

A'c holl dafodau firoftus iawn 
a fycho llawn o rodress 

4 Gallwn orfod o nerth tafod, * 
dwy wefus y$ydd ciddom : 

Fal hyn y dwedant hwy yn rhwydd, 
a phwy ſfydd Arglwydd arnom ? 


5s Yatmwein Duw a ddwedodd byn 
rhag4lechu'r gwaelddyn codaf; 

Y dyn gofidus, tlawd, a'r cacth, 
mewn iechydwriaeth dodaf. 

6 Pur iawnywgeiria'r Arglwydd ncf 
a'i ddewid ef ſydd berffaich, 

Fel arian o fiyrn, drwy aml dra 
wed'i goeth buro ſeichwaith. 


9 TiArglwydd, yn 61 dyair di, 
a't cedwi mewn hyfrydwch 
Bych rhag y ddrwg genhedlacth hon, 


dy weiſion i gael beddwch, 
| | 3 Pan 


$8 Pandderchafer y trowfion blin, 
da gantbyn drin anwiredd : 

FeHy daw dyniono bob partk. 

i fyyfwy gwarth o'r diwedd. 


PS AL, 13. 


Tnveſymmu 4 Duw, drwy boethni yr Tſpryd, a throry 


weddi cael gobaith. 


P* hyd fy Arglwydd, Dduw. dilyth ? 
a1 byth yr wyf mewnangof ? 
Paguddior wyd, (o Dduw) pa hyd ? 
dy |zn wynebpryd rhagof ? 
2 Pahyd rhed meddyliau tro 
bob awr i flino *nghalon ? 
Pabyd y goddefaf y dir? 
dra codir fy 'nhaſeion. 
41 3 OAreglwydd edrycharnaf fi, * 
Y* a ch] SO weddi Fyddloa: 
Egor fy Ilygaid, rhag eu cau | 
yoghyſgfa angau ddigllon. 
4 Pe llichrwn ddim, (rhag maine ywr” lid} 
fo ddwedid fy 'ngorchfygu : 7 
A llawen fyddai fy holl gas : 
dal fi o'th ras i fynu. 


5 Minnau'ndy nawdd a rois fy flydd,. 

a'm h6ll lawenydd eithaf:. . - 
Canaf i'm Duw am helpodd i, - 
. gwnaf gerddi i'r Goruchaf,. 


| PS AL, 14: 
Tn erbyn traha ar Dduw, a djnion. 


I'% ddwedai'r ynfyd nad oes Duw, 
ac fellybywdrwy goegni 3 


I© 


B 4 Ymly* Þ 


Pfalm. XI ITT. 
Ymlygru'n flaidd, nichais gel : 
nid ces a wnel ddaioni. 
2 O'rnef yredrychodd yr Ion 
ar holl drigolion daear, 
A roddai neb ei goel a*r Dduw, 
a cheifio byw'n ddeallgar. 


3. Fegiliodd pawbat Iygredd byd, 
ym droent i gyd mewn brynti : 

Nid oes vn a wnel well oa kyn, 
nac vn a fyn ddaioni. 

4 Eu gwddf ſy fedd agored can 
maent & thafodau *'frywgar. 

A gwenwyn lindis ſy'n parhau 
dan cu gwefufan twyllgar. 


— Ilith) 


5s A'igenaullawn (fel 
| ofelldith, aco fuſtled 
Ac anian eſgud yw eu traed, 
i dywallc gwacd a dialedd. 
6 Diſtrywacanhap ſy'n eu flyrdd 
ni dwaenant dryffyrdd heddwch : 
Nid oes ofa Duw'n eu golwg hwy, 
mnicheiftant mwy difeirwch. 
2 Pam? oni wyddant hwy eu bod 
drwy bechod, y modd yma, 
Ya yſa fy *mhobl a'i cildroi, 
vn wedd a chnoi y bara? 
8 Gweddi o'r Arglwydd hwy ni wnaat, 
yn byn dychrynant luoedd : 
Am fod Duw'n dala gydi'r iawn, 
yn vna'r cyhawn bobloedd. 


9 Gwradwyddech gynt gyngor ytla:d 
fal y gwnewch Aland + : 

Ami'rrtlawd gredu y doellwydd 

oddiwth yr Arglwydd iddo.. 


a 4 


Palm. XV; 
10 Pwy aallroiilfrael, 
o Sion vchel iechyd ? 


Pwy ond eia Duw ?. yr byn pan wal, 


bydd Iagaac Iſrael byfryd.. 


Dulla chyfiez buched dd... 


| B Nbern i mipiddynadrig, . 


i ch lys barchedig, Arglwydd ? - 


A phwy a erys ac a fydd 
ym mynydd dy ſanReiddrwydd ? 
2 Yrbwn arhodia'n berffiith dda,- 
yn bwn a wna gyfiownder : 
A'r bwn a draethao igalon wir, 
a Grig ar dir vchelder. 


3 Yrhwn ni ddywaid, ac ni waa, . 
ddim ond o'r da bigilydd : . 
Acnichynvwys y rhai:son- 
iw cymydogion gwilydd..”. _ 
| 4 Yrhwnſyddiſel yn ei.ſryd,... 
| yncaru'i gyd griſtnogion, 


Trhbwnſynofnorr Arglwydd Dduw., 


ac ſydd yn byw yn flyddlon. 


5 Yrhwn nithyng ddim ond y gwir; -. 


er dir neu niyee iddo.-; - 
Ac.niro eiarian ya llog, _ 
er dwyn cymydog dano. . 


6 Nagobr, na rhodd, yr bwn ni fyn,:. 


er dal yn erbyn gwirion. 
7 Awnclonyn ni lithra ſyth, 
fe gaift y ddilyth goron. 


B.: s: 


Pſalm. XV I, 


Ps AL. 16. | 


; © Mae Paſhddgnenw'r eglwys yn ymroi-i Dauw, jn 
| eoffauei ddatoni, ac mn cydradob fod em holl ddedwad- 
| wchymboef, dry Ghriſt, a" gyſodiad. t 


" Adw fi Daw, cans rhois fy. 'mhwys 
| a*m coel yn dradwysarnad: | 
| 2 Fy Arglyyddwyd :- maedan fy'mron, 

y gvifes hon yn waſtad, 
|| Nadllesyeyw,na'm da,na'm rhin.: A ( 
ii 3 ondidrinſan& dajaro], 
 Jleſu'rrhai'n fy wyllys yw, 
y rhai ſy'n byw'n rhinweddol; 


4 Irrhaiaredant at Dduw gau,. 
y daw gofidiau amlder : 

Eudiod offrwm o waed, ni. ) 
offrymaf fiun amſer. 

$ Nihenwaf ckwaith, Yr Arglwydd: yw 


fy modd i fyw, a'm phiol : 
A-thydi Ior,ſy'n rhoi'miren, 
a chyfran ya ddigonol, 
6s Athrwy Dduw ſyrthiodd:i mi ran,. : 
ofewn y fan hyfrydaf: 
Digwyddodd yamy, er fy macth, . 
yretifecaaeth lanaf, ' 
7 Bendithiaf fianau Dduw fy Tor, 
| hwn a roes gyngor ymmy, 
F'arennau hefyd dilydd anos, 
| ſydd ym ya dangos hynny. 


9 Rhois ſy Ner (bob awr), gac fy'mron,. 

or achos non ni lichraf, | 
Cans mae ef-ar f nehau las, | 
7314 na thray ni ſpa, 


Plalm. X VIT: 


g O herwydd hyn, llawen allo 
yw fy'nghalon : aceilwaith 
Hyfryd yw fy*mharch a di-ddig, 

a'm cnawd a drig mewn vw DF : 


10 Cans yn vitern ni edi di 
mo'm henaid 1, 1aros :; 


Na'th anwyl ſan& (drwy naws y bedd) 


i weled lygredd ceuffos. 
311 Dangoſi ym Iwybr i fyw *n iaven, 
dy fron yw'r lawn llawenydd, 
Cans yn dy nerth,nid.yn y llwcb, 
mae digrifwch tragywydd.. 


P's AL. I7- 


Achwynrhag brenin $ aul, a dangos ei dei 


y! athos, 


0 Clyw gyfiownder Arglwydd md . 


Ryr fy nad eh grybwyll, 

Cluft a a'r when ; 
ſydd o wefuſau didwyll.: 

2 Diſgvilia' marn oddiwrthyt ti, 
cans d3ygwelir ynion : 

Profaiſt a gwyddoſt ganol nos \ 
mor ddiddos ydyw'nghalon. 


3 Panchwiliaiſt fi {da yw dy .gof) 
ni chefaiſt ynof gamwedd, 
Fy myfyr mad nam meddwl llaes, 
na ddoed ymaes o'm dannedd./ 
4 Iockelcydwaith dynion drwg,. 
arwy dair a'th amlwg cyngor, 
Fo:dd y dyn trawſgryf haesllyd liym, - 
te diyſawyd ym 5 hepgors. 


0 TOTES OG AC” OE. n—_— 


oF: Pſalm. XVIT. 
s Ondyndy vnion lwybrau di, 


Duw, cynal fi yn waftad, : 
Rhag llithroallan o'th iawn hwy}, 14 
Duw diſgwyl fy 'ngherddediad. 
s Galwyr wyf arnad, amdy fad G 
yn Dduw parod i wrando, 
Goſtwng'dy gluſt, a chlyw yn rhodd 
fy holl ymadrodd etto. ls 
72 Cyfrannady ddaionus rad, n 
(tirhwn wyrt geidwad flyddlon). 
1'r thai ſy'n ymroi dan dy law, 
rhag broch, a braw y trowſion.. 
8 Cadwfin anwyl rhag eu twyll, 
os anwyl canwyll Ilygad b. 
.Ynghyſgod dy adenydd di, bir 
o.cadw fi yn waſtad.. 1" 
9. Rhagyr annuwiol a'i mawr byys, 
a rhag fy *nghyſwys clyn, ( 
Y rhai a gais fy enaid 1, : 3 
gan godi yn ſy.crbyn.. 
To Maenr hwy mor dordynac mor {1 4s. } 
ac yn thy A; eu geiriau : 
Ac yn rhoi allan flroſt ar led,. Ye 
gan falched eu parablau. 
13 Maent hwn yn amgylchu yn flin fl 
y Ile yr ym m'n cyniwer, 
Ac &'i golygon.tua'r Hawr | A: 
mewn gwg 2 thramawr hyder; 
12 Maent hwy fel llew, dan godi givrych' $ 
a fai'n chwennych ylelyfacth : 
Neu fel llew ifainge (er iles ) | | h 
a geiſii loches hyfacth. | 
13 Cyfod Argiwydd, o'i flienef af, 5 


dy h:Ip a gaf im henaid, 


Atharo i lawr 2'th gleddyf nocth- 
yr enwir flamboeth tanbaid, 

14 Rhag gwyr dy law, rhag gwyr y byd. 
ſyairhan i gyd oddiymma, 

Gan lenwi eu boliau, a rhoi iw plane 
ya fawr eu chwant a'itraha, - 


15 Minnau mewn myfyr, fel mewn hun- 
a welaf lun d'wynebpryd, 

A phan ddihunwyf o'r hun born 
y byddaf ddigon byfryd. 


Ps AL. 18. 


Dafydd yn diolch i Dduw , am ei orfoledd a'i fren- 
b:iniaeth, gan ddatgan gwrihiau Duw, yn 7heolrhinon ; 
1 mae yn prophwydo am Griſt. 


Tor fy'ngrym cazaf d* yafawr 
ſy ngbreiglawr, twrf'ymwared. . 

3 Fy Naf, fy nerth, fy' nawdd, fy Nuw. 

hwn yw fy noll ymw&diried. £ 
3 Pan alwyf ar fy Tor bynod,. 

ir bwn mae clod yn gyfton, .. 
Tnaim cedwir yn ddiau 

rag drygan fy* nghaſeion.. 


4 Gofidion angau o bub ru 
oeddynt yn cyrchu i'm herbyn. 
Allifodd afonydd y fall 
ya ddiball,er fy'nychryn. 
s Pan ydoedd fyyaf ofn y bedd;:. 
agwaedlyd ddiwedd arnaf,. 
| Agarfav angau obobtu, 
am cas yn arſu atraf 3 


5s Ynaygelwais ar fy Ner, 
ef or vcaclder clywodd,, 


Pſalm. XVIIT. rs 


= 4 eos Ao 


F Tz 
CE oe us er ee es er  es—oe. a, 


—- - em—_ 


Pſalm. XVIII, 


A'm gwaedd addacth hyd garcifron, 
a _— + —omagran : 
7 Panddigi uw,dacth dayargryn 
a ſail pob brya a fi lodd : ns 
A chyffco drwy'r wlad ar' ei hyd, . 
a'r holl fyd a gyabyrfodd, 


8 O'tenautin,o'i firoenau tarth, 
yn nynnu pobparth wybren :. 

9 A changymylau dan ei dracd, 
du y gwnaed y flurſafen. 

zo Acfal yr oedd ein Tor fel hyn, 
vwch Cherubyn ya hedeg : 

Ac vwch law adenydd y gwynr, 
mewn nefol helyat hoywdeg. 


11 Mewndyfroedd a chymylau fry, 
mae'i wely hebei weled, 

12 Acyneu gyru'n genllyſg man, 
a marwor t3n i wared. 

x3 Gyrrodd daranau, dyna 'i lef, 
gyrrodd o'r nef gennadon: 

14 Cenllyſg, marwor taa mellr yn-gwan, 

- fal dyna'i faethau pocthion. 


1; Diſtrywiwyd dy gas : felly gync 
gan chwythiad gwynt o'th enau: 
Gwaſgeraiſt diy moroedd mayr, 
owelwyd y llawr yn olau. 
26 Felly gwnaeth Duw a mi'ran modd,. 
anfoncdd, o'r vchelder, | 
Aca'm tynnodd, o'r lle yr oedd + 
i'm hamgylch ddyfrocdd lawer, . 


17 Fea'm gwaredocd Duw fal byny . 
oddiwrth fy' ngelyn cadarn : 

Ya rhy drwm imiam-ei fod, 
zhof franau glod byd dyddfarn, 


38- Safent 


Pſalm. XV ITT. 

13 Safent o'm blaen_nichawn floxdd rydd 
tra fum yn nydd fy ngofid: 

Oad yr Arglwydd ef oedd.i'm dal; 
am cynal yn fy" ngwendid. 


19 Fynaf ei huna'm rhoes yn rhbydd, 
fc fu waredydd imy : 
I Ac odra ſerch i miy gwnacth, 
na bawn i gaeth ond hynny. 
20 Yr Arglwydd am gobrwya'n ol, . 
fy" «por gyhawnder : . 
Acynol glendid fy nwy law, 
ral i ma ddaw mewn amſer, 


21 Cans ceifiais Xyrdd ty Arglwydd ner, 
ni wneutbym byder ormod, 

Na dim ſceler erbyn fy” Nuw, 
gochelais gyfryw bechod. 

22 Cans ei ddeddfau, maent ger fy mren- 
ai hollawl gyfion farnau : | 

Ac ni rois heibio'r un or rhai'n, . 
awy yn ſynghoelfain innaus 


23 Bum berffaith befyd o'i flaen, ae 
ymgedwais rhag byw'n rhyddrwg « 

24 Ar Arglwydd gobrwyodd &an lawn 
yr byn fu'n tawn iw ny. | 

25 It trugarog trugatedd rhoi, 
ir rerffich Soi bexffithwery 1d : 

26 Arglan gwnei lendid, ac i'r tyn, 
y byddi gyndyn Arglwydd. 


27 Cans mawr yw dy drugareds df, 
gwared ir truin tawel : 

Ac a oftyngi gar dy fron 
ria golygon ychel. 

5 Titoleui nghanwill z, 

_ 29 rynay tia garaf,. 


T4 


—_—_ _—_— 


Pſalm, X V FIT, 
Tydia dreify* nos yn ddydd, + 
; a'm = fydd golenaf,. 


2p Oblegid ynot ti, fy Naf, . 
y torraf trwy y fyddin : 
Te yn fy Nuw y neidia'n llwyr, 
be tros y fagwyr feinin. | 
30 Ys perffaith ydyw ffordd Duw nef-- 
2 iair ef ſydd _—_— : 
Ac ibobdynyanthoa gre 
mae'n fwccled bendigedis, . 


4 


31 Cans pwy ſydd Dduw > dwedwch yn rhyydd, 
wy ond yr Arglwydd nefol ? 

A phwy ſydd graig onid ein Duw, 
ſef, difigl yw'n dragwyddol. 

32 Duwa'm gwregyſodd i a nerth, 
a rhoes ym brydferth Iwybrau. 

33 Fo roes fy nrhaed ar hy-Ilwybr da,- 
gorſeddfa*r vchel fannau, 


34 Efe fy'n dyſgu rhyfel.ym'... 
gan rot grym i'm pawennau : 
| Fel y torrir bwao ddur - 
yn bryſur rhwag fy'mreichian-- 
34 Dacth o'th ddaioni hyn i gyd,-} 
rhoift darian iechyd ymy + 
A'th law ddeau yr wyd im'dwyn,-. 
oth fwynderyr-wy'n tyfy. 


36-Ehengaift ymy Ilwybraw. teg, . 

= iredeg buangamran: 

Nid oes ynof vn cymal gyan,.. 

F). niweggian fy mynyglau.. 

37 Erlidiais i fy' nghas ya Jlym,... 
a daethym iw goddiwedd.: 

Ac ni throis vn cam i'm hol mwy- 
nes.cu bod hwy 'n gelanegd.. D 
5 33 Gw» 


Pſalm. X VIIT. 


$ Gwnaethym arnynt archollion byll 
fel ſefy1] nas gallaſant z 
Ond trwy amarch iw cig, ai gwaed, 
i lawdran draed ſyrthiafant. 
39 Gwregyſaift fi a gwregys nerth,. 
at wres ac angerth rhyfel., 
A'r rhai a ddaeth i'm herbyn i, 
agwympaiſt di'n ddiogels 


49 Fal byn y gwnaetboſt imi gau- 
ar warrau fy 'ngelynion, 
A'm holl gas a ddiferhais i, 
rhois hwynt i weiddi digon. 
41 Acer gweiddi drwy gydol dydd: 
ni ddoe achubydd atrynt,, 
Ergalw'r Arglwydd : ni ddoe neb 
a roddai atteb iddynr, 


(2 Maluriais hwy fel Hwch mewn gwynt; 
faldyna helynt efrydd 

A: my a'i ſethrais hwyac yn ffcom,,. 
felpridd neu dom hoelydd, 

43 Gwaredaiſt & olaw fy' nghas, 
rhoiſt hawb o'm cwmpas danaf $ 

Doe rai ni welſent fi er iced 
allaw, a throed, kyd attaf. 


44 Addaw vfydd-dod, ond fo gaid 
gan blant eftroniaid gelwydd : 
45 Aphlanteſtroniaid-rwyll a wnant, 
ond crynant iw ſtafellydd, 
45 Eithr byw yr Arglwydd ar fymlaid, 
{y' ngbraig feddigaid hefyd; 
Derchafer Nuw : yntho ef crig 
fy nertha'mi vnig lechyd. 


47 Fy Nuv: errfo.a'i nerth i'm dal 
rhoi dial-hawdd y gallaf, 


wn _— 


Pſalm. X 1 X. 

A rholi pobloedd : cans efo 
ſydd yn eu twyſo artaf. 

43 Fy 'ngwaredydd, a'm derchafydd, 
o chyfyd rhai i'm herbyn, 

Wyr ti o Dduw : a'm dugar gais 
rhag drwg a thrais y gelyn, 


49 Am byncanmolaf di yn rhydd 
o Arglwydd, Dduw y lluoedd: 
Canaf dy glod : a byn fydd dyſg, 
ymyſg yr holl genhedloedd. 
$0 Duw ſydd yn gwaeuthyr (o'i fawr rad) 
fawrb4d i frenin Dafydd, 
Ac iw enciniog ei wellad, 
ac im bad yn dragywydd. 


Ps ati. I9. 


i —_— gogeniant Duw ex greadaricid. d'i gofraith, 
Cirds. 


D Atgan y nefoedd fowredd Duw, 
yr varhyw gwna'r ftarfafcn. 
2 Ydiddyddyd, a'r nos i nos, 
| ſy'n dangos cwrs yr wybren. 
3 Ernadoes gantbyne air nac iaith, 
da y dymaid gwaith Duw lywydd, 
Diau nad oes na mor, na thir, 
na chlywir eu lleferydd. 


4 Acthcufain hwy drwy yr holl fyd, 
ai geiriau hyd eithafoedd. 

Yr haul teg a'i gwmpas ſydd bell, 

ai babell yn y nefoedd. 

5s O'rhony a? & ef ynrhod, 

tel priod-o'i orweddfa. 


— 


In gwrs cyrch drwy lawenydd mawr, 
fel cawr yn rhedeg gyrfa. 


6 O cithaf hyd eithafoedd nef 
y macef viamgylchiad, 
Acniall dim (lle rbydd ei dro) 
ymguddio o'i oleuad, + 
- Dylſe yr Arglwydd ſydd berflaith ddawn 
a dry tir iawn yr enaid, 
Felly rbydd ei wir dyftiolacth 
wybodaeth i'r fiyddloniaid. 


$ Deddfay Duw Ton ydyne vnion, 
llawenant galon ddiddrwg, 
A'i orchymyn ſydd bur diau, 
a rydd olau i'r golwg, 
9 Ofn yr Arglwydd ſydd lan : ac byth 
7 _ q _— byiryd, Y 
2rnav'r ydd ynt yn wir, llawn 
pbipy. ne dar EE 
to Mwy deiſyfedig yne nac aur, 
te na choethaur lawer, 
Melyſach hefyd yar na'rmel,. 
ef dagrau terfel tyner. 
11 Cans ynthynt dyſgir fi, dy was 
ar addaſa, *r yaionder : 
Ar boll gamp fy o'i cadw nhwy, 
felly cair gobrwy lawer. 


12 Er hynny i gyd; pwy aall 
ne de — P. 

O gwna fi'n lan, (a bydd ddiddig) 
o'm holl guddicdig feiau, 

13 Duw artal feiau rhyfig, cawanr,, 
na thyfant ar fy' ngwarthaf : 

Yno byddaf wedi *aglanhau 
on boll bechodau mwyats 


16 


14 0 


2, Rhaiar Jeroydan rhont eu pwys, 
e 


| . Pſalm. X X. 
14 O Arglwydd, fy mbrynwr a'm aerth 
L bydde and war gennyd. 


Fy madrodd, pan ddal gar dy fron | Cod 
f x'm-myfyr calon hefyd. x 

| ; 9 

| 

P83 a 1.20, G 


7 bo yn bendithio eu brenin, ac yn gweddio mutn  *© 
en gelnion, wrih find allan i ryſet.. | 


G 
(GO di yr Arglwydd Ner edd 
pan ddel cyfyngderarnad, 
Enw Duw Iacob, cin Duw ni, ( 
a'th gadwo diyn waſtad, 
2 Ocigyſcor rhoed yt helpa nerth; w* 
a braich o brydferth Scion: : 
2 Cofieddy offfwm goa a'th rodd; OE 
bo'rhai'n wrth fodd ei galon.. G 
4 Rhoed ytty wrth dy. fodd dy hiin, . 
dy ddynnmun a'ch adduned : . 
Dy fwriad iach a'th arfaeth tau, ; 
a'th weddiau gwrandawed. | 
$ Ynenw ein Duw gorfoleddwn = 
yn byf, a chodwn fener : 
A'th ddeifyfiadau gwnaed ynrhwydd, q 
yr Arglwydd or achelder. Al 


6 Yr Arglwydd gweryd (fdllygwn) 
o'i gyfegr drwn cicneiniog: © 
Guwrendy eiatch, gyrr iddo rym,,_ 
yn gyflym ac ya gefnog. 


rbai ar feirch.ddwys ymddiried : 
Minnau ar enw'r Arglwydd Dduw, 
mai bwnnw yw'n ymwared, . 


8 Hy 


Pſalm. X XI. 


8 Hwy a'mroeſanc aſyrthiaſang, 
yn eunerth ciſoes yno : 
Codaſom a ſafaſom ni, 
O Dduw, a thi i'n llwydde, * 
o Cadwni Arglwydd a'thlaw gref, 
boed brenin y nef droſom : | 
Gwrandawed hwnaw arnom ni, 
a'n gweddi pan y lefom. 


P's a IL. 2r. 


Gorfoledd dros y brenin am orchfgu emryw dyrnaſs- 
Bs ner ROE i, all "Of aſo- 


0 Arglwydd, yn dy nerth 2'th vin, 
mae'r brenin mewn llawenydd : 


© 6c yn dy iechyd, yr un wedd,”+ 


mae ei orfoledd beunydd. 
2 Holl ddeiſyfiad eigalon lan, 
. iddoyn gyfan dodajſt : .. 
Carl pobdymuniad wrth eifodd, 
ac o vn thodd ni-phellaiſt. 


3 Cangda'r achubaift ei flaen ef, 
a doniau nef yn gyntaf: . 
Acareiben, (ddiaonus Ion, 
rhoiſt goron aur o'r. puraf. 
z Ef aofynnodd gennyd oes, . 
arhoddaiſt hiroes iddo : 
A hon dy rodd, dros byth y bydd, 
nid a'n dragywydd heibio, _ 
$. Pth iechydwriacth y mac's byw, | 
1 mawr yw eiogoniant? | ' 
Goſodaiſt _ _ a _— 
a erth yw ei [wyddiant. | 
6 Roth 2 prengns vwch pob taw], 
ynrhbydd dragwyddawl iddo : 


—_ +. 


| 


4 


| 
| 
; 
$ 


A llewyrch d'wyneb byrh a fydd, 
yn fawr lawenydd arno. 


ys Amfod ybreninnynrhoſigred, 


a'imddiried yn yr Arglwydd: 
Dan nawdd y Geruchaf tra fo, 
gwn na ddaw iddo dramgwydd. 
$8 A thydi Arglwydd 2*ch law lan, 
cei allan di elynion : 
Rhag dy ddeheulaw ( era wnant) 
ni ddiangant dy gaſcion. 


9 Diz'igoſodi'n nydd dy ddigg, 
fel Fa nais _ danllyd " , 
Yr Arglwydd iw lid 2'i difa, 
a'rtin ai hyfa*n enbyd. 
ro Diwreiddidi eu ffrwyth o'r tir, 
aihadyn wir nithyccian ? 
11 Am fwriaduye ddrwg ddilen, 
heb ddwyn i ben mo'i hamican. 
12 Tia'i goſodi hwy'r naill du, 
a thi a'th lu iw herbyn: 
Ac alefeli dy fwau, 
at eu hwynebau cyndyn. 
13 Ymddercha dithau ff Ar 
1'th nerth dy bin a'th erfid 
Ninnau a ganwn, o'n rhan ni, 
i foli dy gadernid. 


PgSAL. 22, 


Prophwydoliaeth 0 ddieddefaint Cbrif i weddi - 
dres yr eglwys , a'i ſwyddau tragnyddel N yn brephwyd, 
yn offeiriaid, yn frenin. ' 
Angos fy Nuy / fy Nuw, a'm grym, 
H D ba achos ym gadewaiſt: 


Pſlalm.:X R I | TORS 


Pe 


Bo 


giwydd, gun, 


P; 


Plalm. X X TT. 


ſell wyd o'm iechyd-ac o nf&d, 
fy'mloeddiad, lwyr i'm pellaiſt. 

; Fy Nuw'rwy 'n llefain, cichau heb 
roi ym'.mor atteb etco, 

Bob dydd a nos mac nghri 'n ddi- Gael, 
a heb gael mo'm dihuddo. 


; Athi wyd ſanR, ſan@ ibarkay, 
Ile daw gweddiau'n waſtad : 

A holl dy Iſracl a'i cled, 
1'i pwys a'i byſtod acrad. 

4 Yno't gobeithiai'n tadau-nt, 
athydi oedd cu bwccled : 


_ JYaddiried ynet, Arglwydd hacl, 


ac felly cael ymwared. 


; Llefaſant drwy ymddiried gynt, 
dz fuoſt iddynt, Arglwydd : 


 Ynhachub hwync a wnactboft-dt 


rhag cyni a rbag wydd. . 

6 Fomrhifir inn megs pryf, 
nid fel gwr cryf eiarfod: . 

Fel dirmyg dynion, a gwarth gwael, 


a thybiant gael eu byſtod. 


5 Pawba'm gwelent, am gwatworent, 
ac a'm min=gaminent hefyd, 

Yignyd cu pennau yn dra hy, 
a chwedi hynny dwedyd, 


$8 Aryr Arglwydd rhoes bwys a chred, 


doed ef iw waredallan, 

Os myn ei ollwng ef ar led, 
cymered iddo ei hunan. 

29 Duwcynnaiſt i ogroth fy mam, 
rhoiſt ynof Ate ba; 

Pan ceddwn iyn ſugno hon, 
x 0'i dwy fron am barchwaith, 


18 


x0 Ar- 


Pſalm. X XII. 


ro Arnattibwriwyd fi e'r bru, 
arnat ti bu fy'mddiried : 

Ey Nuw wyt ti o groth fy mam, 

F/ddiais ytam fy'ng-wared. 


xx Oddiwrthif fi yn bell na ddos, 
era fo ynagos flinder, 
I'm cymorth i', gan nad oes neb 
a drotho'i wyneb.tyner. | 
»2 Buſtych lawer, a chryſton iawny 
daethant yn-llawn i'm gogylche 
A theirw Baſan o bobparth, 
yn codi tarth o'm hamgylch. 


13 Egorant arnaf enau rbwth 
im bygwth, fel y llewod, 
A faent yn rhuo cihau maeth, 
o rib yſclyfaeth baxod. 
14 Fel dwfr rwyfh an diferu'n chwyrn, 
a'm heſgyrn, (igla'r rhei'ni : 
Fy'nghalon o'm mewn darfu'nllwyr, 
fel cwyr a fai yn toddi. 


15 Fel priddleſtr mae fy neth mor ſwrth, 
ynglyn wrth fy *ngorchfanau 

Mae fy'nhafod, yr wyf mor drwch, 
fy *ngbyfie yw llwch angau. 

16 Cans cwn cylchaſant fir fy Ner, 
a chadfa ſceler ddiffaith : 

Cloddiaſant fy nwy law a'm traed, 

ac felly gwnaed fy artaith. 


27 A rhifo fy holl eſgryni, 
gan gulni hawdd y gallaf, 
Maent hwythau'n gweled bynny'n wycb, 
 bobtroyn edrych arnaf. 
13 Rhyngebyne iw myſg y dillad may 
yarhbannau dosbarthaſanr, | 


I'p, J} »£ P 


we 


Plam. X XIII, 


Ahefyd ar fy mrhif-wiſc 1 
coclbrenni a fwriaſant. 


19 Tichau fy nerch a'm barglwydd da, 
nac ymbel]a oddiwrehy, 
Obryſſia, rydi yw fy mborch, 
athyr'd, a chymorth ymy- 
20 Odyr'd, ac achub, er oes fay, 
rhag ofn y cleddau &yrnig, 
Agwared o feddiang y ci 
fy enaid i ſy'n unig. 


21 Ymddiffyn fi rhag y llew glwth, 
dwg o'i (afn rinwth fy enaid, 
Achub a gwrando ft yn chwyrn 
rhag cyrn yr vnicorniaid, 
22 Mynegaf finnau V'enw ynbur 
im brodur ya yr orſedd, 
Lle mwya'r gynnulleidfa lan, 
dy glod a wna'n gyfannedd. 


23 Had IacoacIfrael, chywcwhi 
rhai ych yn ofni'r Arglwydd, 

Dry ofn y rbowch iddo foliant, 
arhowch ogoniant ebrwyadd, 

24 Cans ni'ch-llyſodd, ni'ch dirmygodd, 
ni chuddiodd ei wynebpryd, 

Eithr gwrandawodd weddt y gwan, 
ai duchan yn ei adfyd, 


23 Honor ti bydd, ac i ti gwedd 
mewn aml orfedd fy molianr. 

| Dd.uw rhof faddunedau'n lon 
gar bron y rhai a't hofnant. 

25 Niwellir y tlodion : a*r rhai 
a geifiat at yr Arglwydd 

A'i molant ef, fo gaiff (gwir yyw). 
eich enaid fyw'ndragywydd. 

C 


Pg .7; 
S7..461* 
- 


Pſalm. X XIITL. 


29 Trigolion byd a dront yn rhwydd 
at yr Arglwydd pan gotfiant : 
A holl dylwythau'r ddaer hon 
dont gar ei fron, ymgrymant. 
28 Cans yr Arglwydd biau'a dyrnas:; 
a holl gwmpas y bydoedd : 
Acuwcheullaw, ef unig ſydd 
ben llywydd y cenhedloedd. 


29 Y cyfocthogion a fwyrant, 
addolant yn eu gwnfyd : 

Rhai a ant Ir llwcb gar ci fron, 
a rhai, braint meirwon hefyd, 

30 Y rhai'noll yi had, yn vn fryd 
gwoant iddo gyd waſanaeth : 

A'r rhai'n ir Arglwydd drwy r holl dir 
a rifir yn genhedlacth, 


21 Dont, dangoſant ei vniondeb 
y thai ſydd hebeu geni : 

-Hyn a addawodd, ef a i gwnaeth, 

bynny a ddaeth o ddifri. 


Ps Ar. 22« 
Gobaith yn naioni- Duw. 


Y* Arglwydd yw fy*awgailclau, 
ni ad byth eiſiau arnaf : 
2 Miagiaf orwedd mewn porfa fras, 
ar lan dwfr gloywlas araf.. 
Fe goledd fenaid, aca'm dwg 
rhyd llwybran diddwg cyfion, 
Er mwyn ei enw maywr dilys 
fo'm tywys ar yr vnion. 


4 Perhodiwn (nid ofnwd am hyn) 
yn nyflryn cyſgod angauv, 


DS 


BD 


yd 


Pſalm. X XIIIT, 20 


Wyd gyda mi, 2'th nerth, a'th ffon, 
ond tirion ydyw'r arfau ? 

5 Goſodaiſt fy mwrdd iyn fras, 
lle'r oedd fy'nghas yn gweled : 

Olew i'm pen, a chwppan Illawn, 
daionus iawn fu'r weithred. 


6 O'cthnawdd y dawy doniau byr 
im canlyn byrth yn hylwydd : 

A minnau a breſwyliaf byth 
am nyth yn nby yr Arglwydd. 


Ps AT. 24s 


Clidi'r tabernacl, a dangos fod eelwys Dduw yin4 
jngfelyb i'r eglwys nefel, a prophwydo am Teruſalem ; 
cmeddfau y rhai a fydd cyfranogion o'r ddyy. 


R Arglwydd piau'r ddaiar Iawr, 
Y 2'i lownder mawr ſy'n eiddo 5 
Yr Arglwydd biauyr holl fyd, 
a'r bobl i gyd ſydd ynddo, 

2 Cans fo roes ei ſail hi a'i gwedd 
yn rhyfedd uwch y moroedd : 

Ac a'i golododd hi yn [2n, 
ya drigfan uwch llif-ddyfroedd. 


3 Erhyn:pwyaddringa yn by . 

i gyſegr ky yr Arglwydd ? " 
A phwy a ſaif, a thealwng wedd, 

yng or ſedd ei fanRterddrwydd © 
4 Dynallaw lan, a meddwl da, 

acyn ddidraha ei cnaid, 
Diorwag, ac ni roes fin tro 

er twyllo 'i gyfnescifiaid. 


$ Ganyr Arglwydd y caiff hwn wlich 


el raſlawn fendith helaeth, 
4.” A 


Pſalm. X X V. 


A chyfiawnder i bob cyſryw 
gan Dduw yr iechydwriacth. 

6 Honſy gan ddaw'n genhedlacth gref, 
a'i ceifiant ef yn effro, 

A geiltant d'wyneb, dyma en macth, 
{cf gwir genhedlaeth Iago. 


7 Derchefwch chwi bytth eich pennau, 
a chwithau ddorau bythol, 


Cans brenin mawr daw i'ch mewn chivi, 


ſef pen bri gogoneddol. 
8 Pwyyw'rbrenin hwn gogonedd ? 
Arglwydd rhyfedd ei ki | 
Yr Arglwydd.yw., cyfion ei farn, 
. . a chadarn iryfelu, 


9 Derchefwch chwi byrth ych pennau, 
ebengwch ddorau bytha], 

Cans brenin mayr daw ich mewn chwi 
brenin o fri gononol. 

10 Pwy meddwch ydyw'r brenin hwn, 
a gofiwn ciogoniant ? 

Ior y luoedd yw, brenin hedd, 
a gogonedd, a ft;niant. 


'P8 AL, 29. 


Dajdd yn ei-drallod yn eydnabod ei fai , ai fod 
. Faeddu coſpedigatth < a thrwy amyrw fyfyrdod 3ſpryde! , 
yn cael edifeirwch, a gobaith 3 ac yn rhai diolch, 


DJArglwydd :ierchefais Fenaid 3 

I hydarcad ti yo vaion. 
3 Fy Nuy, fyngobaith, gwarth oi ct:3. 
_- mlayent a ngelvaion : 


F 


G 


II 


Palm. XX V. 


3 Saw] aobeithian ynor ti, 
yrhe i'ni ni wradwyddir, 
Gwarth i'r rhaia wnel am i ham 
ryw dwyll neu gam ya ddihir. 


4 Arglwydd dangos ym' dy ftord di, 
a pharimiceideall : 

Dyſg 3c arwain h yr vn wedd 
ya dy wirionedd dibal}. 

s Cans tydi ydwyd Dduw fy macth, 
a'm iechydwriacth vnig. 

Dy ddiſgwyl yr wyf rhyd y dydd, 
a hyany fydd i m diddig. 


5 Oceha dy nawdd a'th ſerch di, 
a'th fawr doſturi Arglsydd, 

Coha fod ynot ti erioea, 
lawn ddioed drugarogrwydd. 

7 Nachohia yr enwiredd mau, 
na llwybrau fy iefenayd : 

Ond Arglwydd, coffa fy ngbivr i 
er dy ddaioni hyfryd, 


8 Yr Arglwydd ſydd ynion a da, 

a'i flyrth ym noddfa ydyart : 
Fe arwain, (tel y mac yarhaid ) 

y pechaduriaid ynthynt. , 
5 Feddyſgei lwybrau mewn bass 1tawny 

itrhoi vfyddiawn yRig, | 
Hyddyig wei fyrdd ibob rhai 

a tyddai oftyngedig. 


10 I fawl a gatwoddeddfau'r Ion, 
a1 ynion dyſtiolaethau, 
Guirionedd, athrugaredd fydd 
ei lywydd ya ei lwybrau. 
11 Ermwyn dy enw (o Arglwydd mau) 
Duw maddau fy ——_— | 
3 


Pſalm. XX V. 


Cans fy'nrhoſeddiad i mawr yw, 
mwy ydyw dy drugaredd. 


12 Mac, pa ryw wr yn ein myff ni 
ſydd yn pur ofnt'r Arglwydd ? 
Fe ddengys y fforth iddaw fo, 
hon a ddewiſo'n ebrwydd. 
13 Obyny caiff fy enaid cu 
le i lettu'n eſmwyth : 
A'r holl ddaear hona'i gwellad, 
a gant ei bad a'i dylwyth. 


14 Ei hol] ddirgelwch a ddyſg fo, 
1'r ſawl a ofno'r Arglwydd : 

Ac oi” holl gyfanneddau glan, 
efe a'i gwna n gyfarwydd. 

15 Tueddu'r wyf fy, Arglwydd mad, 
yn waſtad 3'm golygon : 

Cans ef yn vnic, (yn ddioed) 
rbydd fy nau droed yn rhyddion. 


26 Troattaf, dod y'm nawdd diddig, 


cans vnic wyf, a rhydlawd. 

17 Gofidiaw'nghalon yne ar 1E9, 
Duw gwared ft o'm nychdawd. 

18 Duw, gwel fy mlinder, a'm poen fawr, 
a madde'nawr fy *mhechod : 


29 Gwel fy *ngelynion a amlhAar, 


aca'm caſaat yn ormod. 


20 Cadwfenaid, ac achub 6, 
na wnelo*r rheini *m wradwydd : 
Rhois fy mhwys arnat ei fy Naf, 
a rhodiaf mewn petffcithrwydd. 
21 Cadwed fi fy vniondeb maith, 
cans rhbois fy 'ngobaith ynod, 
22 Duw, cadw di holl Iſrae], 
gwared, a gwel ei drallod, 


P5at- 


—W2 fO Q@ 


Pfalm. X XVI. 


Ps AL. 26. 


1 mae Dafydd yn dangos et ddiniweidrwydd : ac j 
diingos nad ſug , yw ei-weddi , mae fe yn crio erbyn y 
rhai hdd yn arfer ffug (anFeiddrwydd ſef ei elynion. 


Arnfk (o Dduw ) a*cblyw fy llais, 
B mia rodiais mewn perffeithrwydd 


Ac ni lithraf am ym'roi 'mhbwys, 
yn llownddwysar yr Arglwydd. 


2 Prawf di fy muchedd Arglwydd da, 


a hola dull fy mywyd, 
A manwl chwilia'r galon fay, 
a phrawf farennau hefyd. 


O flaen fy Iygaid, wyf ar 16 
: yn gweled dy drugaredd :- 
Gwoaeth dal ar hynny ar bob tro, 
ym rodio ith wirionedd, 
3 Nid cyd eiſtedd gyda gwagedd, 
neu goegwyr yn [lawn malais : 
$ C3s gennif bobannuwiol cith, 
ac yn cuplith ni *Reddais. 


6 Miolchaf fy nwy law yn lan, 
cans felly byddyn, fArglwydd, 
Ac adueddaf tua'th gor, 
ac allor dy ſaneiddrwydd. 
7 Y modd hynteilwng yw i mi, 
luoſogi dy folyant : 
Sef, addas i mi fod yn fn, 
i ddatcan dy ogoniant. 


8 Arglwydd cerais S___ dy dy, 
lle'a ery'dy anrhydedd : 


9 Nd Fenaid ia'm boes ynghyd | 


ar gwaedlyd llawn eawire 
C4 


Pſalm, X X VII. 


io Eu dwylaw hwyat ſy ſceler iawn, 
y maent yn llawn malciſiau. 

A dehau law yr holl rai hyn, 
ſfy'narfer derbyn gwobrau. 


11 Minnau'n ddiniwed, (felly gwedd) 
ac mewn gwirionegd rhodiaf : 
Gwared fi drwy dy ymgeledd, 
cymer drugaredd arnaf, 
12 Fe ſaif ſy nhroed i ar yr iawn, 
ni ſyfl o'r uniawn droedfedd : 
Mi a'th glodforaf, Arglwydd da, 
Ile bytho mwya'r orſedd. 


PsATL, 27. 
F f/ 44D afydd taap at Daduw, tra orſu ar no fod allan 


o'r orſedd : a1 gyſur i bawb yn eu blender. 


bk Arglwydd yw fy ngolau'gyd, 
am iechyd : rhag pwy r ofnaf ? 
Yr Arglwydd yw nerth foes : am byn, 
rhag pwy doe ddychryn arnaf ? 
2 Panddaeth rhai anfad, ef fy'nghas, 
o'm cwmpaser fy llyngev, 
Llithrafant a chwy npaſant hwy, 
ni ddaethont mwy i fynu. 


3 Niddoeofn ar fy'nghalon gu, 
pe cyrchai llu i'm herbyn : 
" Neu pe codai gad y modd hwn, 
m1 ni wanflyddiwn ronya. 
4 Unarchaerchais ar Dduw rt, 
a hyanya archaf erto : 
Cael dyfod i dy'r Arglwydd glan, 
__ _aboda'mtrigfan yntho: . 
_ I gael 


Fa % 


[gael ymweled 2'i Deml deg, 
a byfryd oftegynthi- 


Holl dyJddaiau f'einioes : ſef wyf gacth. 


o fawr hiraeth am dani. | 

5 Cans y dydd drwg fo'm cudd efe 
iw Babell neu ddirgelfa : 

Iw breſwylfod, fel mewn craig gref, 
caf gantho ef orphwysfa, 


5 Bellach fo'm cadir uwch ſy'nghas;,. . 


ſydd mewn galanas ymy 3 
Aberthaf-caraf, mola'r Ion 
yn flyddlon byth am hyany. 


7 Gwrando arnaf fy Arglwydd byw, 


bryſſi4 a'chlyw ſy gernad : 
Trugarta wrthif, gwyl fy'oghlwyC, 
y pryd y galwyf arnad, 


8 Fel byn mae 'nghalon o'm mewn i_ 


yn holi ac yn atteb, - 
Ceihwch fy wyneb ar bobtro :. 
ſy Naw rwy'n ceifio d wyncb. 
9. Na chudd d'wyneb, na lys dy was, 
fy mborth a'm urddas fuoſt : 
Daw fy iethyd na wrthod fi, 
o paid a {orri'n rhydoſt.... 


1c Ogwrtbyd i fy'n had a'm mam. - 
a'm dinam gyfneſeifiad : 

Gmeddia'c Arglwydd, ef er hyn 
0114s azdderbyn fenaid :. 


1: Duw dyſg i mi dy ffordd ya rhwydd . 


(0) [Lyrwydd fy: ngeiynion, 
Acarwain fio'th nawddol rad 
yn waſtad ar yr union... . 


I2. Ac naddyro fi, er dy1as,: 
with fcdd yr atcas elyn, 
C5. 


Pſalm. XXVIIIL 


Cans ceifiodd fy*nghaſeion may 
dyſtion gau ya fy erbyn, 
x2 Onibaigredu honof fi, 
bum wrth fron torri'nghalon, 
'T cawn i weled da Duw 'nrbad 
o fewn gwlad y rhai bywion. 


34 Diſgwyl diar yr Arglwydd da, 
ymwrola dy galon : 

Ef a rydd nerth i'th galou di, 
os iddo credi'n ftyddlon. 


P$sal.28s. 


Gweddi trofto ej bin , yn erbyn Thai trahaws « 
Dduw adm: a bendithio'r eglwys. 


Trad (Ion fy nerth) y rho lef, 
. Duw nef na fydd di fyddar : 
Os rewi, rhag fy myd mor drift, 
a bod _ ciſt _ _ 
2 O© Arglwydd,erglyw fy llais 1, 
a his wedd; bra dd2tdd z 
Pan gortwyf ſy nwy law o bell, 
Duw, tua'th gafell anQaidd, 


3 Ac naddaroftwng fi, fy Tor, 
dan ddwylo'r annuwolion 
I rhai ſy'\narwain minau me), 
a rbyfel yn eu calon. 
4 Ya ol bwriadeu calog gauy 
a'r twyll ddyſeifiau eiddynr, 
Xn ol eu drwg weithredoedd hwy, 
Daw cal en gobrwy iddynt, 


3 Amna'ſtyriant weithredoedd Duw, 
ef awnaddiſtrwy arnynt : 


Plalm. XXIX, 34 
An na welent ei wyrth a'r r54, | 
ni wna adeilad honynt. 
6 Bendigaid fytho'r Arglwydd nef, 
fe glybu lef fy*ngweddi. 
» Yr Arglwydd yw fy nerth, 2'm rhan, 
I'm tarian, a'm daioni, 


Ymddiriedais iddo am borth 
a chefais gymorth gantho £< 

Minnau o'm calon, drwy fawr chwanr, 
a panaf foliant iddo. 

$ Yr Arglwydd (ydd nerth i bob rhai; : 
a ymddiricdai'n hylyn : 

A'ieneiniog ef a fydd maecth, 
ac iechydwiraeth iddyn. 


g . Gwared dy bobl dy hun yn de2, 
bendithia Cctifeddiaeth, 

Bwyda, cyſod hwy, am ben byn 
ded iddyn dragwyddolfacth. 


Ps 4T. 29. 
Erchi i gedyrn gydnabod a'r Arglwydd'ei fod yn 
hotlaluog : a deyn y taranau a'7 nerthordd eraift, 7 ar- 
widdo hynny. 


| np i Arglwydd, 3 rhowch yn chwyrn, - 
| chwi blant y cedyrn, foliant; 
Cydnabyddwch ei barch, a'i nerth,. 

mor brydferth, a'i ogoniant. : 
2 Rhoddwch i enw yr Arglwydd glod, 

heb orfod mwy moch cymmell, - 
Addolwch Arglwydd yr hollfyd : 

mor hyfryd yw ei Babell ! 


2 Llaisyr Arglwyddſydd vweb-dyfeoedd,?. 
Duy eryf pair Noe | 


— —— _ - - -- 


' Plalm. KK X- 


Uwch dyfreedd lawer mac cidrwa 5 
nid ywei {wn ef fychan. | 
4 Lilais yt Arglwydd , pan f'tho llym, 


a ddengysrym a chyftco : » 

A llais yr Arglwydd a fydd dwys, rv 
fell y bo cymwys gantho. 

5 Lilaisyr Arglwydd a dyr yn fan 2 
y Cedrwydd birlan union, 

Yr Arglwydd a dyr, yn uſwydd, ; 


y Cedrwydd o Libanon. 
5 Fel llwdn unicorn neu lo Hon 
fe wna'i Libanon lammu, 4 
. 9 ASirionoll : Ilaisein Torglan 


a wna'i i flam dan waſgaru. = 
8 Llaisyr Arglwydd, drwy ddyrys lyn, 5 
a gudai ddychryn eres : 
Yr Arglwydd a wna ddychryn flwch i 
drwy holl anialwch Cades. 
9g Lilais yr Arglwydd pjau'r glod, G 
pair i r ewigod lydnu :: 
Dinoetha goed : tw deml iawn yw 0 
__ Ibobrbywei foliannu. 
10 Yr Arglwydd gynt yn bennaerh oedd, 7 
" ar y llif-ddyfroedd cethria : 
Yr Arglwydd fu, ef etto ſydd, 8 
ac bych a fydd ya frenin, | 
11 Yr Arglwydd a rydd iw bobl netth, 
dwry brydferth gyfanneddwch. N 7 
Yr Arglwydd a rydd ei bobl ymblith Wa 
Ei Fndith, a hir heddiwch, 


PSAL. 30, 
Fi; | = BA 
 Dafjdd cyntyſegrn ei dy i Dduw 4 aeth yn glef,, « 
,wedi mynd yn iath mae fe yn diotch i Dduw, gan ddat- 
7 [2 


Pſalm. XXX. 


25 


20; i araill faint trugaredd Duw : «ddumd; fol yn 45 
tolchear. 


Fr Acghnydd mia amrpe dh 


cans-myfi a ddyrchefaiſt, 


A'm gelynion i yn llawen 


2 


3 


4 


uwchlaw fy mben nt pheraift, 
Fy Nuw, pan lefais arnat ti 

y rhoddaiſt i mi iechyd, 
Cedmaiſt fy enaid raag y bedd, 
a rhag diwedd anbyfryd. 


Cenwch i'r Ion chwi ei holl Gind, 
a maintyw gwrthiau'r Arglwydd 3 


Aclodforwch'et gar ei fron : 


5 


dry gofion a'i ſanReiddrwydd. 
Ennyd fechan y ſai'n ei ddi'g, 
o gael i fodd trig bywyd : 


Heno brydnawn wylofain fydd, 


6 


y borau ddydd daw iechyd. 


Dywedais yn fy llwyddiant hir, 
nim' ſyflir yt dragywydd : 


O'th ddaioni dodaift, Dduw Ner, 


7 
6 


9 


ſail cryfder yn fy. mynydd. 

Cuddiast dy wyneb ennyd awr, 

a blinder mawr a gefais. 

Arnad (6 Arglwydd) drwy lef ddir, 
fy Arglwydd, i'r ymbiliais.. 


Pa fudd (0 Dduw) {(ydd yn fy.ngwaed. - 


pan fwyf dan dracd yn gorwead ? 


A phwya gan yt, yn y Uawr, 


dy glod a'th fawr wirionedd ? 


io Clvw & Argiwydd , a thrugarba, } 


dod gymorth da i'm bywyd, 


11 Can ys yn rhad y troſt fy mar, 


« 20g ar, yn llywenfyd: | 


© 


= —r.——— ———— 
- 


Pſalm. XRX1. 
Am yrty ddattod fy ch grys, 
' rhoiſt wregys o Iawenyed : 
x2 Molaf a chanaf i'm rafod, 
i m Arglwydd glod dragywydd, 


PSAL. 31: 


Dafydd ewtdi diange o beryglon, yn dangos beth ori 
er fyfyrdod ef a'i flydd pan oedd gaethaf_ arno : pardd 
ddaioni Duw i'r fawl a'i hofnant. Cyngor i'r ffyddlonis 
gid ;ymaddiried yn Nuw eu hymwaedydd. 


M;: a'mddiriedais ynod Ner, 
fel na'm gwradwydder bythoed : 
Dyw o'th gyfiownder gwared fi, 
a chlyw fy nghri hyd nefoedd. 
23 Gogwydd dy gluſtatraf ar frys, 
o'th nefol lys i wared, 
2 Abyddym' yn graig gadarn fiwr, 
ya dy a thwr i'm gwared. 


4 Sef fy'nghraig wyd, a'm caſtell crys, 
wyf Bas. byt. Sth fowredd. f 
Er mwyn dy enw tywys hi, 
acarwain i drugaredd. 
$s  Athynn fy fio'rrhwyd i'r lann, 
a roeſan er fy maglu : 
Cans fy holl nerth fydd ynor tj, 
da gellify ngwaredu. 


$ Dodaf ſyyſpryd yn dy law, 
ac af. gar llaw i andy 
Da y gwaredaiſt & yn fyw 1 | 
(Arglwydd Dduw'r gwirienedd) - 
7 Liwyry cafcis y neba ſag, 
iv galonorwag aflwydd, 


Plalm. XX XI. 26 


& mia ofodais yn 1lwyr faith 
fy'ngobaith yn yr Arglwydd. 


I 3 Mia'mbyfrydaf ynor ti, 
canfuoft f mewn amſer, 
Acadnabuoſt, wrth fy rhaid, 
ſy enaid mewn cyfyngder, 
| 5 Llawen fyddaf finnau am byn, . 
ld im gelynni'm gwarcheaiſt ; 
d Y Eithr fy'nrhaed i yn eang rydd 
& dabeunydd y ſefydlaift, 


10 Odangos dy drugaredd Dduw, 
cans cyfyng ydyw arnaf, 

Ey Uygaid, Fenaid, a'm bol ſydd 
yn dioddef cylt ydd gwaelaf. 

11 Fy mywyd ym' gwir ofid oedd, 
ſy holl lynyddoedd, blinion, 

12 Fynertha ballodd o'm drwg cynt, 
ameſgrn ydynt bydron. 


13 Agwatuwor im” gelynion wyf, 
ſy nghydblwyf a'm gwatworent 2 
Fy holl gym*dogon, a phob dyn, 
gan ddychryn a*m gochelent, 
14 Fea'm gollyngwyd 'i dros gof, 
fal marw a fo eſgeulus : 
Abawdd yw-hepgor y leftr ewn, 
o byddai hwn drwgfl:ſus. 


13 Cans clywais ogan Hawer dy 
o'm dauty, dychryn oerloes 3 

Hy a'mgynghorent ar bob twyn, 
bwriadent ddwyn fy einioes. 

16 Ond ynfy'ngobaith (Arglwydd byw} 
y dwedais fy Nvw ydwy 

T nae Famſeroedd a'r dy law, 
nid oes na braw nac arſwyd. 

uz Dy: 


— 


> ——_— —— -_—_— _— w—_ -— m— — —— 


i i er ro wards 


"Ay —_— _— we — A — 
_ ow mm———_ — 
— Er I wr I IEEE — GOA oo non, =o — 
- » > ——_—  —_ RN — ——_ 2 ——— _ 


- 
. 
OO EECGEGG oO Wo WEI I IS Se Iou eomoe Doe gy 


). 
\ 


—_  _ ll... eee ee oder I 


Pſalm. XX X11. 


17 Dyred a gwared fi dy was, 
oddiwrth fy'nghas a'm herlid : 

13 Adangos d'wyneb ym'oth rad, 
rhag brad y rhai ſy'm hymlid. 

19 O Arglwydd,na wradwydder fi 
a rois fy'\ngwe.ldi arnad : 

Ond i'r annuwiol gwarth a wedd, 
yn fud i'r bedd o lygriad, 


20 Caegelwyddog wefuſau y rhai'n 
y ſydd yn darffiin craſder, 

O ddiyſtyrwch, a thor tynn, 
yn erbyn y cyfiawnder, 

21 O mor fawr yw dy rad di-drai, 
a roiſt i'r rhai a'th ofnant ! 


_ Caio flaen meibion dynion glod, 


ac y nod ymddiriedant. 


22 Oddiwrth ſyth- feilchion (o'th flaen di) 


y cuddi hwynt yn ddirgel : 
Cuddi yn dda i'r babell dau 
rhag ſen tafodau nchel. 
23 Mia fendigaf Dduw yn hawdd : 
dangoſawdd y*m ei gariad, 
A Frnacth ryfeddod dros ei was, 
mewn cadarn ddinas gaead. 


24 Ofnais i gynt o'mi gobaith drwg 
fy'nrhoi o'ch olwg allan 3 
25 Eithyr pan lefais arnat ti 
y clywaiſt fi yn fuan, 
26 Ocerwch Dduw ei hol ſain& ef, 
da y clyw lef flyddloniaid : 
Acef a dal yn helaeth iawn, 
i'r beilch angbyftawn tanbaid. 


27: Cymerwych gy ſur yn Nuw Ion, 
ef a rydd galon vynoch; 


_ 
— —— Ss Rs ons Re 


—— ws 


> 


Pſalm, X X XII. 


Ac os gobeithiwch ynddo ef, 
ei law yn gref bydd droſoch. 


27 


P$ AL. 32. 


Dedwyddwch y ſaw! y maddeuwyd eu pechodau * cy- 
faddef ei bechodau y mae,q chael maddewant : cyngor i'r 
annuwioli wellau, ae i'r duwiel 7 orfoleddu. 


Sawlſy deilwng, gwyn ei fyd, 

Y drwy fadde (4 ci droſedd, 
Acy cyſgodwyd ei holl fai, 

4'i For; Ty wr 
2 A'rdyn (agwnfyd Duw a'illwydd 

ni chyfri'r Keghordd iddo —_ 
Mo'i gamweddau : yr hwn ni chad 

dim ewyll dickell frad yntho, 


; Minnan, tra celwn i fy maj 
ya hen yr at” mhibellion + 

Athrwy fy rhuad i bob dydd, 
cyſuddio y bydd fy'nghalon. 

4 Dy law dithau, y dydd a 'r.nos, 
ſydd drom drwy achos arnaf : 

Trot ireidd-dra fy eſgyrni mer 

_ fel ſychder y gorphenpaf. 


5 Ynay trois innau ar gats, 
addefais fy enwiredd : 

6 Tyſt yn fy erbyn fy han fim, 
maddeuaiſt y'm fy 'nghamwedd, 

7 Amſerol weddiau am hyn, 
arydd pob glanddyn arnad :- 

Rhag ofn mewn ffrydau dyfroedd maith, 
na chaer mo'r daith byd atrad. 


3 Rbyw loches gadarn wyd i mi, 
thag ing i'm cedwi 'n ffyddlon-: 


Pſalm, XX XIIT. 


Amgylchyni fy fi ar led 
2 cherdd ymwared gyſon. 

© Dithau(o ddyn) dy 's geni fi 
y flordd y rhodi'n waſtad, 

Mi a'th gynghoraf di rhag drwg, 
y mac fy ngolwg arnad. 


10 Fel y march neu y ful na fydd, 
y rhai y ſydd heb ddeall : 
Mae yn rhaid genfa new ficwyn den, 
i dealeu pen yn waſtad : 
11 Caiff annuwolion, a wnant gam, 
fawr ofid am eu traha : 
A ﬀyddloniaid Duw, da y gweld, 
trugaredd a'i cylchyna. 


12 Chwithau'r cyfion yn'dirion ewch, 
a llawenbewch yn bylwydd, 

A phob calon fydd vnion ſyth, 
clodforwch fyth yr Arglwydd- 


P$sAat. 33: 


Mae yn amog y duwiol i fod yn ddiolchgar 3 Daun 
a1m-ei armryw ddaioni, gan ddangos na vill un creadur g6 
dw dyn, ond daioni D uw. 


TY Araibynnag, yn Nuw yr Ton, 
P ſy gyfion, Hawenychwch Y 
I bawb y (ydd ya iawn yn byw 
gueddus yw diolcbgarwch, 
2 A thannau telya molwch ef, 
rhowch byd y nef ogoniant $ 
Ar y nabyl gywair ei thon, 
ac ar y gyſon ddeRant. 


7 Cenwych i'r Ton fawl a mawrh3d, 
wiw gerdd o ganiad aewydd :; 


© 


Cenwdal 


Ce 


Pſalm. XX XII1, 20 


Cenwch iddo yn llafar glod, 
bid parod eich lleferydd. | 

4 Am mai vnion ydyw et air, | | 
fyddlony cair ei weithred. i. 

5 Cyfiownder a barn ef ai car, | 
ar ddaiar llawn o i nodded, j | 


6 Gairyr Arglwydd a wnaeth y nef, 
a'i Yſpryd ef eu lluocedd : 
7 Caſclaiefe yngbyd y mor, 
ai dryſor yw*r dyfnderoedd. 
$ Yrholl ddaiar ofned ein Duw, 
a pbob dyn by w a'i preſwy] : 
9 Eiarcha ſaif, a"iaira fydd, 
a bynny ſydd i'w ddiſgwyl. 


10 Ef a ddirymriodd, (fy Nuw Ior) 
boll gyngor y cenhedloedd.: 
Athrwy lyfiant gwnai ynddirym, [ 
amcanion llym y bobloedd, 
z31 Ondei gyngor ei oddi fry, 
a bery 'ndragwyddoliaeth : 
A'igalon fryd efe ei hun, 
vwch para yn genhedlaheth. | 


12 Aphob cenhedloedd, dedwydd yne, I. 
es Duw iddynt ſydd Arglwydd : | 
A'i etholien, efe a't gwnaeth x 
yn etifeddiaeth hylwydd. 
13 O'rnefoedd fry yr edrych Duw, | 
ar lwy brau pob rhyw ddynion, 
Acoibreſwylfaedrychar, 
y ddaiar a'i chripolion, ' 


14 Yc hwna luniodd galon dyn, 
a edwyn ei weithredoedd: 

15 Acnichedwir ya bydol gin, 

9 inerth ei hun na'i luoedd. 


II II 


ao ——_ 
« | —— —C— — —____ -- 


« -_ 
C . 
: . 
{HlI_ wo— or er ere III ooo ee II EEE II EEE III —o_—_ 
; 


16 A pheth palledig y dyw march, 
j gael pirch acymwared : 
Acniall achub olaw'r Ner, 
mo'i farchog er ei gryfed. 


17 Wele lawn olwg Duw a'i wawl, 
maent ar y ſay] a't hofno : 

A'i dtugaredd ef ſydd ar led, 
ir (awla mddiried yntho, 


18 Er mwyn gwared, pan fo yn rhaid, 


rhag angau enatd adyn :. 
Ac i borthi ytlawd yn glay, 
rhag eiftau, a rhag newyn : 


19 Ein benaid gan yr Arglwydd hae), 


(yn diſgwyl cael ei bywyd ; 
Efe XA in henald groan, 
efe yw'n tarian hefyd.. 
20 Sef yn unig yn Nuw yr Ton, 
-. mac'ncalon ynllawenu : 
Ac yn ei Enw fanQaidd ef. 
| mac hon yn gref yn credu. 


21 Duw dry drugarredd dod i nj, 
ſef ynort ti y credwn : 

Dy dugaredd a'th nawdd i'n dod, 
Cans ynod ymddiriedwan.. 


P$ATL. 34- 


Dafydd wedi diange rhag 4chis, yn moli Duw, dv 
' roi adayſe i ymdairied yu Nuw, 


Tolchaf f& chalon rwydd, 
ir Arglwydd bob amſerau t 
Ei foliant ef, a'i wir fawrhad,' 
ſy'n waſtad yn fy'ngenau, 


Pſalm. XX XITIT, 


Al 


h 


Pſalm. X X XITIL. 29 
2 Fyenaid ſydd yn boſtio'n rhwydd, 
om Harglwydd, ac:o'm perchen : 
A phob difalch bynny a glyw, 
aca fydd byw yn lawen. 


2 Molwch fy Arglwydd gyd a mi, 
cydfolwn ni ei cnw et; 

4 Criais arno yn'fy ofn caeth, 
1 gwrando wnaeth fy ynglef, 

5 Yſawl aedrycharno ef, 
a llewyrch nef eglurir : 

Ni wradwyddir o honynt neb, .,; 
ai bwyneb nichwilydidir, 


6 Wele, y cruan a roes lef, 
aDuwo'r nef yn gwrando 

Aigmaredoddef o'i holl ddrwg, 
11 wacdd oedd amlwg iddo. 

1 Angel cin Duw a dry yn gylch, 
oamgylch pawb a'i hofnanr : 

Ceidwef hwynt-: a layer gwell 
n2 chaſtell yw eu gwarant. 


8 Oprofwch, gwelwch, ddaed yw, 
yr Arglwydd byw i'r ciddo: 
Apwyncitydpobdyna gred, 
roi ei ymddiried yncho, 
9 Ofnwch Ddduw ei holl ſain (heb gel) 
a'i gwnel ni bydd pall arnyn : 
10 Nag eifiau dim ſydd dda : er bod, 
ar gnawon llewod newyn. 


11 Chychwi feibion deuwch yn nes, 
gw:andewch hanes yſyriol. 

Doweh 2 dyſgaf ichwi yn rhwydd, 
ofni yr Arglwydd nefol. 

I: Yfavlactwennych fywyd hir, 
a gwelcd gwir ddaiont ; | 


Cie 


Ne AS hm mo F I = _ _ | . 
OPT ITY — O—_— mon a 
yT_—_ "IA OT wg O_o oo 


Pſalm. XY X L ITT, 


Cae dy enau rhag drwg di bwyll, 
a'ch ſafn rhag twyll a gwegi. 


13 Gwrthod ddrwg, gwna dda : a chais hedd, 
hon hyd y diwedd dylyn : 


A chadw'c heddwch wedi ei chael., tk 
fal dyna ddiwael deſtyn. 6 
14 Y macyr Arglwydd a'i olwg 
ar y dya diddrwg cyfion : [ 
A'i gluſtiau e&f o'i lawn wir fodd, L 
egorodd i'r thai gwirion, 
x5 Wynebyr Ion a'i guwck ſy dynn : 
yn nh" gweithwyr dia 4 ; 
Y cofta o honynt ef a'i tyrr ; 0 
ar fyrr o'r ddajar ymaith, 
16 Hawdd y clybu fy Naf o'r nef, |; 
leferydd llef y cyfion: 
A thri buan (0'i13a'i rodd) W, 
y tynnodd o'i trallodion. 
17 Agos iawn yw ein Duw at gur f 
y galon bur ddrylliedig : 
A da y ceidw ef bob pryd At 
yr yſpryd cyſtuddiedig. | - 
x3 Trwch, ie ac aflwyddiannus iawn, 
a fydd gwr cyfiawn weithian : 
Bi ddrygauoll, Duw oddi fry F 


aityn,a'itry i'r goraue 


39 Ceidw ei eſgyrn ef ei hun 
o honyne un ni ddryllir : 
A drwe a laddo y drwg was, 
4 ffrwyth eigas y leddir. 
20 Either holl waſnaethwyr Duw ei huny 2 
ye Arglwydd gun a'i gwared : 
I'r fawl a'mddiried yntho ef, 6; 
nj all law gref mox'r niwe?, 


P$AL 


\L, 


Pſalm. X X X V. 


PSAL. 35. 


Dafydd yn eweddio am ddial ar weinieithwyr Saul, y 
thai a't herlidient 3 a throes ei gyſeillion ef, Ac yn a+ 
ddaw moli Duw yn dragywydd. 


Leidia (o Arglwydd) yn fy hawl, 
2'rſawl adery'n fer byn : 


Lle'r ymryſonant & myhi, 


ymwana di 2'r gelyn. 


2 Maedy gymorth? o moes ei gael, 


ymafael yn y tarian : 


Ocyfod cais dy aſtalcb gron, 


adwg dy waywflon allan, 


Argaua ar y rhai ſy ar gam, 
. 7m herlid Tok fy £m, : 
Wrth fy enaid'dywaid fel byn, 
fy a fynn yr iecbyd. | 
4 Gmarth, a gwradwydd a fo i bob gradd, 
ageifio Iadd fy enaid:: 
Athrwy gywilydd rroed iw hol 
y als niweidiol gabhid. 


5 Fel yr tis o flaen gwynt y bon', 
Angel yr Tor i'w chwalu : 

6 Arbyd ffordd dywyll lithriglefo, 
a hwn wrth gefn iw gyrru. 

1 Cloddio pwll, acbuddioy rhwyd, 
a wnaethbwyd ym heb achos : 

Heb achlyſur, maglau a wnaid 
i'm henaid yn ycyfnos. 


$ Odeued, cwymped yneirwyd 
yr hon a guddiwd allan : m 

Ijthied a glyned iw delm rhwyll, 
ai drapp o'i dwyll ei hunan; 


Pſalm. XX XV. 


9 Eithram fyenaid i (Amen) 
bid llawen yn yr Arglwydd : 
Fe a fydd byfryd gantho byn, 
Ile daw i'r gelyn aflwydd. 


x0 O An dd dywaid feſgyrn i, 
pwy ſydda thi un gyflwr ? 
Rhag ei drech yn gwared y gwan, 
1 r truan rhag ci '{peiliwr. 
11 Tyſtion gaua godent ya llym, 
a holent ym' beth anfad : 


12 Drwg ym' dros ddacalent heb raid, 


a'm henaid braint ymddifad. 


13 Oad hf; tra fyddent hwy yn glaf, 
rhown i'm neſaf liein-ſach : 
Drwy hir ymoſtwng ac ympryd, 
. cymrais fy myd yn bruddach. 
Yr un doſturiol weddi fau 
a ddaeth o'm genau alſan, 
A droes eilwaith (er fy les) 
im mynwes i fy hunan, 


14 Mi a vmddygais mor brudd dlawd, 
fel am fy mrawd neu'ngbymar : 
New fel arwyl dyn dros ei fam, 
ni cherdda'i gam heb alar. 


15 Hwythau yn |lawen doent ynghyd, 


pan bwyſodd adfyd attaf. 
Ofer ddynion, ac echrys lit 
fyth yn-mingammu arnaf. 


16 Rhai'n rhagrichwyr, rbai'n watworwyry 


corrent hwy eiriau mwyſaidd : 
Hwy a'ſgyrn y gent arnaf fi, 

bob dainr, ar rheint'n giaidd. 
17 Arglwydd edrych, ow pa ryw hd 
.yw'r pryd y dof o'i barfod ? 


Pſalm. XXXY, 


Gwared fy enaid rhag y bedd, 
f'ocs 0 ewinedd lewod. 


13 Minneu a gannaf i ti glod, 
lle bo cyfarfod lluoedd : 
Acafolaf dy enw a'th ddawn, 
wrth lawer iawn o bobloedd. 
19 Na fydded lawen fy'nghas ddyn, 
im berbyn heb achoſſon : 
Acna throed (er bwriadu *mrad) 
mo gwr ei lygad digllon, 


0 Nid ymddiriedant ddim mewn hedd, 
dychmygant ryfedd gelwydd : 
Dirwyn dichell, a goſod cryw 
ir chaiſy'n byw yn [lonydd, 
:1 Lledu fafnau, taeru yn dan, 
a dwedydd hyn yn unblaid, 
Fei flet o honot, hwnt 2 thi, 
nia'th wclſom ni a'n llygaid. 


:2 Tithau (o Arglwydd) gwelaiſt hyn, 
mor daer yn t'erbyn fuon : 
Ac naddos oddiwrthif ymhelI, 
rhag dichell fy'nghaſcion. | 
:3 Cyfod, defliro, fy Nuw i'm barn, 
yn gadarn gyda'm gofid : — 
:4 Dydi a fynni'r uniondeb, 
ni watwar neb © 'm plegid. 


25 Naad i'r gelyn calon wael 
ddiweddu cael i wynfyd: 
Na rhodreſu fy llyncu'n grwn, 

Ilyacaſwn hwn yn ddybryd. 

6 Gwarth a gwrad wydd ;ddynt 2 ddel 
ſy'n codi uchel chwerthia : 
Gwiſger hwynt 2 mefl ac a chas, 

ſydd ym alanas _ 


21 


25% J.lawen 


Plaim XXXVL 


27 Liawen fo'r llaill a lawn o glod, 
ſn coclio 'mod yn gyfion. 

Dwedant, bid 'n Duw ni fawrbanc, 
am roi l|lwyddiant iw weiſton. 

28 Minnau fy Arglwydd gyda't rhain, 
myfyriaf arwain beunydd 

Dy gyfiownder di, a'th fawr glod, 
2m tafod yn dragywydd. 


PSAL, 36- 
Cwyno Thag y drygionus,eithr ( drwy gydnabed daion: 
Duw) y mae efe yn ymgyſuro. 


Rth gamwedd ayn annuwwiol ſur 
mae'n eglur ya fy'nghbalon, 

Nad oes ofn Duw, na'i farn, na'i ddrwe 

o flaen ei olwg trowſhon. 
2 Maeyncyd ddwyn @'ifaici hun, 

ni wyl mo'i wrthun droſedd : 
Nes cael yn eglur i'r holl fyd 

ci gas wyd, a'i anwiredd. 


3 Ozei ymadrod:!, mae heb wir, 
ei enau dihir hydwyll, 
Ni fyn wucuthur dim da ychwaith, 
yradyn diffaith dibwyll. 
Ef yneiwely ni chais bin, 
ond goſod [lun ar gelwydd : 
Os yneftro, neu yn ci waith, 
ni ochel daith annedwydd. 


Dy drugaredd (fy Arglwydd Ton 
: ſydd byd eithafon ay Ja : 
 A'th wirionedd di ſydd yn gwau, 
hyd y cymylau dyfroedd. 
6 Dy uniondeb fel mynydd mawr, 
dy farn fel Hawr yr ejgion. 


7 


ala 


Plalm, XXXVIL. 


Dy nerth fyth fe] ly a barba, 
i gadw da, adynion, 


; - O mor werthfawr (fy | Arginyds Ddu vw» 
 ibawbywdydrugaredd | 
! bhant dynion da tawn yw bod 
ynghy{god dy adanedd. 

3 oh Hawn o fraſder yw'r ty tau, 

lle lenwir hwythau hefyd. 
Le y cant ddiod gennyt Ion, 

o flaſus afon hyfryd. 


9 Gydachi mae yloywflrwd: bon, 
2 dardu 0 fynnon einioes: 
A'th deg oleuni, ac A'th rad, 
y cawn oleuad eiſoes. 
10 Oyſtyn etto i i barhau, 
dy drugareddau tirion : 
Ni ach adwacnom di, a'th ddawn, 
i rrhai ſydd uniawn galon. 


11 O Dduw imherbyn i na ddoed, 
na flyrdd, na throed y balchffol, 
A leflai attaf, fel na ddaw 
na gwaith, 'nallaw'r annuwiol, 
q 12 Fel y ſyrthiodd eynt, yn Wir 
y chai cnwir a i drygwaith, e. 
Folly gwthiwyd i lawr hwynthwy, 
heb at wy yr SEWER 


Ps AL. 37. 


Pob peth a roddir i'r 1b a gare ac 4 ofno Dduw, ond 
+ Ir annuwiol Iyydao dros ani i etto byy a ddarſ: 
alant. 


\ 


N* ddala ddrygdy 'b yn dy beo, 
Nac © Fe of ronyn, 


D 2 | Ly Ro 


Pllm. XX XVTII. 


' Er llwyddo'r enwir, 2 wnat gam : 
| c2i weled Ilam yn canlyn. 
2 Sefhwyadorrir fel gwellr glas, 
ncu lyſ1au diflas gwywon : 
. Ahwyagrinaat yn ddilwydd, 
| a bynny 'n ebrwydd ddigon. 


3 Cred yn yr Arglwydd, a gwna dda, 
gobeichia yr kyn gorau : 
|| Bydd ymarhousyny tir, 
| | di a borthir yn ddiau. 
|| 4 Bydd di gyſurus yn dy Dduw, 
; diagei bob gwiw ddymuniad : 
' $5 Dy fyrddcred iddo, ynddilys 
Li ferydd d ewy!lys attad. 


6 Credyntho ef, fo'th ddwg i'rlann, J 
| mynallan dy gyfiowader : 

|. Morolauarhaul hanner dydd, | I 
HK fal hynny bydd d'egludder. 

}, 57 Ynmddiried i Dduw,diſgyyl aw, A 
if a heb ymddigiaw gronyn : 

q | Er llwyddo'i ddrygddya ei fawr fai, 9 
J  yrbwna wnai yn gyndyn, 

| 


| $8 Paida'thddig, naofidiachwaith : qd Ac 
'N gad ymaith wyll: gynddaredd : 
'  Rhag i bynnydyfu i bod, I9 
| yn bechod yn y diwedd. | 
| 9 Oherwydd hyn, diſgwil yr Ton, An 
gwyl ddiwedd dynion diffaith : 
| A diſgwyl ef : meddianna'r tir, * 
a't drwg f'oitorrir ymaith, oy 
x0 Goddef ydrygddyn dros drobich, (St 
ni welir mwyach honaw, 
Fa gaiweledy Ile yby, 21 
c:e2 «eim yn fynnu ganchaw, | 


Plalm. X X X V I. 


11 Ond y rhai ufydd a hawddgar, 
y ddaiar a feddiannant : 
Arrhei'ni a thagnhefedd hir, 
didd:nir yn eu meddiant. 


12 Byriada'c drygddyn o'i chwerwddaing 


ar ddrygu braint cyfownddyn : 
13 Duw ya ci warwar ynvau 2 fydd, 
ſy'n gweled dydd ei derfyn : 
14 Yanylu bwa, tynnu, cledd, 
yw trowſedd yr annuwiol. 
Erl}add y truan : fell dydd braws, 
ir tlawd a* defoſtono). 


15 Eifwa torrir yn ddellt an, 
aigledda 2'n ei galon : 

16 Mawryw golud yr yſceler, 

ond mow prinder y cyfion. 

17 Yr Arglwydd a farn bob rhbyw fai, 
tyr freichiau'r rhaiannuwio), 

Acef a gynnail yn doiddig, 
y cyhon, yſtig, gweddol. 


18 S:f edwyn Duw ddyddiav, 2 gwaith, 


pob rhai o berffaith helynr : 
| Acyn dragywydd Duw a wnaetb, 
deg etifdediaeth iddynt. 
19 Efe a'i ceidw hwynt i gyd; 
na chant ar ddrygfyd wradwydd, 
Anſer newyn hwya twy a gant, 
e borthiant ddigonolrwydd. 


20 Y rhai traws enwlr, heb ddi'n cwyn 
fel braſder wyn r doddane : 

Ciſeion Duw fydd dynion drwg, 
hwy gyda'r mwg diſlianent. 

1 Y gwrannuwiol a fyn ddwyn ,” 
ynechwyn, byth ni thalai : 

D 3 


Ar 


Pſalm. XXX VII. 


A'r gwr cyfion trugarog fydd, 
ac arydd, nis gommeddai. 


28 Sawl aſendigo Duw (yn wir) 

y tir a etifeddan : 
A x rhai a felldithio, o'r tir 

igyd afwrir allan, 
22 T5uwa florddia, ac a hoff1, 

byfford y gwr calonnog : 
24 Ereigwympo efe ni friw, 

_ fo'i deil law Ddaw*a ſefydlog. 


25 Aecthym ibellach ya yr ben, 

bum fachgen' rwy'n cydnabod : 
Ni welais adu had gwr da. 

na cheiſio'it bara'ngherdod. | 

26 Echwyn a benthyg cair bob dydd, 

trugarog fydd y cyfion : 
Ai had ef drwy yy nefol wlith, 

a e1iff 0't fendith ddigon. 


27 Arſwydiddwrg, a gwna di dda, 
a chy{annedda rhag [law : | 
28 Cans Duw a gary farn ddidwn, = 
ninnau a roddwn arnaw. 
Nid ymecy efea'i Saint, ; 


ceidiy heb haint yrheini : 
Dnd had yrannuwolion gau 
2 ddont i angau difrt. 


29 Y ddaear caiff y cyfion gwy], 
Ile y preſwyl byth mewn iawndeb : 


30 A'tenau mynaig wybodaeth, F 
a't dafod tracth *ddoethineb. 4 
21 Deddf ei Daw y ſydd yn ei fron, f 


21 draed (gan hon) ni lichrant : 
2 Dyndrwg a ddiſgwyl 1add y da, 
ona ni chaiff yna fvnianc, 


Ni 


Palm. XXXVIII 34 
:2 Niadyr Arglwydd (er ei gis, 
nacer ei falais lidiog« ) 
Y gwirion va ei waedlyd lay, 
i hwn ni ddaw barn euoy, 
24 Gobeuthia yn yr Arglwyid wan; 
2 chadw ei lwybrau'n gywir : 
Cei reddianmi, cel uwch oradd, 
agweled Hadd yr enwir, 


35 Gwelais enwir yn lym ei big, 
ai frig fel gwyddbren lawri : 
26 Chwilais, a cheftais yr ail cro, 
'r oedd eto wedi colli, 
37 Yityria hefyd y gwr ptr 
ac edrych du'r cohownedd : 
Dj agei weled cyfrywd dyn, 
ma'i derfyn fydd tangnbefedd, 


33 A gwyl y rhai drwy drais ſy'n byw, 
ynghy d'i ddiftryw cwympant : 

Fea ddiwreiddir planty fall, 
i ddiwedd gwall,a methianc, 

29 Techyd y cyfion ſy o Dduw Ner, 
a'incrth mewn amſer cyffro : 

40 Cymorth, ceidw, o ddrwg y tynn, 
a byn am gredu yntho. 


Dafydd yn glaf yn cydnabod mai oddiwrth yr Argl- 
nYdd y mae hynny yn dyfod idd6 am ej bechodau , ac yn 
dymuno ar Dduw droi ei law, ac yno drwy ffydd, ac ym- 
7017 Dduw, y mae un gobeithio iechyd, 


F Arglwydd, na cherydda 6, - 
ym mhoethni dy gynddaredd : 
D 4 Ac 


Pſalm. XX XVIII. 


Ac ne chosba f yn dy lid 

oblegid fy enwiredd, 
2 Cansglyn dy facthau ynof fi, 

a phannau'r rheinni'n lymion: 
A dodaiſt arnaf yllaw dau, 

a rhoiſt ddyrnodiau trymion. 


3 Nid oes mo'r iechyd gan dy 1:d, 
i m cnawd, ond gohid creulon : | 
Ac nid oes (gan fy 'mhechod chwyrn) 
mor hedd i'm heſgryn ſychion. 
4 Cans fy 'nghamweddauaent i'r nen 
a thros fy 'mhen tyfaſant, 
Un wedd a baich rhy drwm o bwys : | 
fal hyn mor ddwys i'm Hethant. 


$ Fy*nglheiſiau ſydd fal yn bwdr du : 
yn llygru gan f'ynfydrwydd : q 
6 Crymais, a phellais beth bob dydd, | 
ſcf gilar ſydd ac aflwydd. if 


7 Cans mae fy Iwynau'n llawn o wres, 
2*m cnawd hebles nac iechyd. 

3 Lileſg wan ac ylig, yw fy mron, Ig 
Ile gwaedda calon nychlyd, 


9 Clyw Arglwydd 6, berwydd och fe: ? 
yn hollawl mae'nymuniaid, 20 
Nt chuddiwyd mo'm ochenaid 7, 
oddiwrthir dify *ngheidwad. A] 


10 Lizmma'nghalon, palla fy nerth, 
a'm golwg prydferth hefyd. 

11 Cytneſaf, cyfaill, car, nid gwell, 21 
hwy aent ym mhell i'm hadfyd. 


iz A'mcaſcion iynneſſau, 
a'i maglan ffug aidichell, 

Safai fy 'pgherainr iyn ſynn, 
i edrych byn o hirbell. 


r3 Min: 


_ 


OC Sor = Ir A Ao Bo IS 2 Draenor eras ern 


{ 1; Minnau fel dyn byddar aawn 
megis pe bawn heb glywed 3 

Neu fel y mudan (dan driſtau) 
heb enau ya egored, 


14 Yn fud fel hyn y gwn fy mod, 
fel un a thafod efrydd ; 
Heb ddwedyd unwaith air o'm pen, , 
idalu ſen a cherydd. 
14 Gan ym'gredu i ti yn rhwydd, 
o Arglwydd Dduw goruchaf, 
Rhwydd a bysbys fawn gennif & - 
yw y gwrandewi arnaf. 


16 Mia ddymunais arnat-hyn, - 
rhag bod i'm gelyn wowdio. , 
0 llithrai fy nrboed ronyn bach, 
fo fydd Ilawenach gantho. 
17 Clofh yn barod rwyf yn wir, 
a dolur hir ſy'm poeni : 
18 Addef yr wyf mai iawn ym' fod, , 
fy mhechod ſy'n ei beri. 


19 A'm gelynion y ſydd yn fyw: 
yn aml ei rhyw, a chry fion ; 
Yydd yn dwyn cas.i miar gam, 
ſef am ſy mod yn gyfion, 
:0 Yrhaia dalant ddrwg dros dda ; 
7m gwrthwyneba'n efrydd, 
Ahyn am ddylyn honof i 
y pur ddaioni beunydd. . 


21 Duw, nac ywad, na fydd ymmbel}, . 


pen adelo dichell flyrnig, 
2 Bryli, cymorth fiyn y byd, 
{; Nuw, a'm iechyd unig. 


D:.5 


Pſalm. XXXVIII. 2x8 Il 


i vl 
ſ 


Pſalm. X X X I X. 


Ps AL. 39. 


Dafydd heb allu tewt gan ofid , yn eweddio, a 1 
anzos meddwl blin. Ei ymdrech yn erbyc marwolaet} 


ac anobaith., 


' A Ddewais gadw 'ngenau'n gu, 
A rhag pechu yn fy'ngeiriau, 
2 Ydynannuwiol lle y bo 
: xg fcwy no'ngenau. 
3 Tewais, tewais fel y dyn mud, 
rb3g dwedud peth daionus, 
Pan y cyffroais o hir ddal], 
ymatral o2dd ofidus ; 


4 Ynfyaghalon y cododd gwres : 
am mynwes o'm myfycdod, 
Fel y tan ynynnu a wnaeth, 
a rhydd yr acth fy 'nhafad, 
3 Odangos ym' (fy Arglwydd ner) 
2 amſer y diweddaf : 
Rifedi'nyddiau : a pha hyd, 
o fewn y byd y byddaf. 


s Rhoddaiſt fy'nyddiau fel led law 3 
1m heinioes daw byr ddiwedd. | 
Dian yn d'olwg di (Co Dduw ) 
fod pob dyn byw yn wagedd. 
7 Sef mewn cyſgod y rhodia gwr, 
dan gaſclu pentwr ofer, | 
©:id a wyr with dyrru da 
pwy aimwynha mewn amſer. 


8 Bethbellach a obeithiaf 6, 
Daw rhois i fy 'nghalon. 


3 T, nr fi o'mcanwedday yn r:w; 1d, 


nad fi'n wradwydd i flolicn. 


þ —. 


©) banned 


6 


10 Yn 


n 


Yo 


Pſam, X L. 


10 Ya fudan gwael yr aethym i, 
a byatydia'i parodd : 

11 Otyn dy goſp oddiwrthif ſwrn, - 
ſef pwys dy ddwrn a'm briwodd, 


12 Pan gosbech diam bechod wr 
fo wywa'n fiwr ei fowredd, 


Fl y gwyfyn : gwelwch wrth byn | 


nad yw pob dyn ond gwagedd. . 

13 Clyw fy'ngweddi o Dduw or nef, 
am llef :a gwyl fy'nagrau 

Ty was caeth wyf Co clyw fy mloedd_) 
ac felly roedd fy*nbeidiau. 


14 O paid a mi gad ym gryfhau, 
cyn darfod dyddiau*mywyd. 

1; Oganaa mi ſy'mron fy medd. 
drugaredd a ſyberwydd. 


Ps AL, 4O. . 


Diolchgarwth 1 Dduw am ei ddaioni 1 dainion : 


J dia ymroi 7 waſanaethu Duw,ar modd7 hymy : gwee- 


 diolch y mae yn achwyn rhag ej elynion, as yn mynd at 
Dar amgymorth. 


a yn dyfal ddiſgwyl fy Ner, 
ef o'r uchelder clybu,' 
Ciuſtymwrandawodd ef fy llais 
pan Iefais ar i fynu. 
2 Codedd fyfi or pydevs blin, 
qr pridd tra gervwin romlyd, 
A hoes ar graig fy'nrhocd i way, 
atarefn fy*nghamrau hefyd. 


3 Anewydd gerdd m genaurhoes, 
c:0d i3do troes jÞ bylwydd., 


Pſalm, XL. 


4 Pawb ofnant pan y gwelant byn 
a chredan yn yr Arglwydd. 

$ Pobgwrynddiau dedwydd yw 
a rotho ar Dduw ei helynt : 

'A'*r beilch, a'r ffeils a'r chwedlau tro 
nid edrych efo arnynt. 


s Am (o Duw) yw y gwrthiau tau: 
fel dy feddyliau ynny, 

A heb un dyn yn dyſgu i ti, 
nac yn blaenori hynny. 

72 Y rhaipey ceifiwn i drwy gred, 
eu rho1ar led, a'i canu, 

Mwy amlach ydynr nag y gall 
un dyn heb pall cu traethu. 


3 Nifynnaiſt offcwm rhodd, na gwerth 
na chwaith un aberth cennyf 
Er byn fy'ngbluſtiau i mewn pryd, 
hwy a egoryd ymy. 
9s Hynpan wrthodaift &wedais i 
Duw wele hi yn-dyfod. 
lo Megis o honof mae gwir pur 
yn dy yſgrythur bynod. 


11 Y rbyngwn idy fodd ya llawn, 
(o Dduw) rwy 'n fodlawn ddigon, 
Dy ewyllys di a'th ]in ddeddf 
| {}*n greddf ya nautu'r galon; 
I2 Mia bregethais dy air cn 
__ ynghanol lu mawr anian. 
Ac nithawaf fy' Arglwydd gwyn) 
ti wyddoſt byn dy hunan, 


13 Dy iownder, iechyd, a'ch air gwir 
ni bum chvaith hir i'w cely, 

Nach drugaredd, na'th rod.ition da 
rhag wn gynlleidfa meithlu, 


14 Di- 


14 Dithau (o Dduw_) rhagof na che: 
dy diwel drugaredday, 

Dy nawdd a'th wir goſod ar led, 
bont byth i'm gwared innau. 


15 Dagran o'm hamgylch fydd uwch rhif;, 
a throſo'n 1lif mae pechod, 
Amlch ydynt n4'm gwallc i'm brig, 
am calon ddig ſy'n darfod. 
15 Tyred ( fy Arglwydd_) helpa'a rhodd,. 
a rhynged bodd yt? hynny, 
Bryflia I'm gwared, nathrig yn hwy, 
a bydd gynhorthwy ywy. 


17 Achyd wradwydder hwynt ar gais. 
. a fra diwy drais fy nifa : " 

Athroer iw hol y rhai y ſy 
ynchwennych ymy ddirdra. 

11 Bont hwy annedd- wag ya lee tal 
y rhai a dyfal dafod 

Ergwradwydd ym' a ddwedant hyn, 
Ki, ffci, ar deſtyn dannod. 


1) Y rhata'th geifiant di bob pryd. 
| bontlawen byfryd bylwydd, 
Adwededa'thgar di ( Dduw ner_) 
” mawrygerenw'r Arglwydd, 
20 Coha (o Dduw) fy mod yn wan,. 
ac yn druan, adyred, 
(O Duuw fynerth_) na thrig yn hir,- 
dyrd rhag y dir i'm gwared. 


P$:4 £4: 


Bendithzo y rhai trugareg wrth eraill, Achwyn rhag 
af)ddlon gyfeillion, Diolchgarwch. 


tags ei fyd yr yſtyriol frawd, 
' awnela'c tlawd ſybermyd, 


Plalm, X LT. 


Yr Arglwydd yſtyriol o'c nef 
ai ceidw ef rhag drygfyd. 
2 Duwa'iceidw, a bywa fydd 
ya ddedwydd yn ddaiarol : 
O na ddyro eto yn rhodd 
wrth fodd y rhai gelynol. 


2 Yaci wely pan fo yn glaf 
rhydd y Goruchaf es : 
A Duwa gweiria oddi fry 
ei wely yn ei glefyd. 
Dywedais innau yna'n rhwydd, 
dod ffArglwvdd dy drugaredd, 
Jacha di'r dolur [y dan fais, 
Ile y pechais mewn anwiredd, 


s Tracthu y-gwacthaf a wnar nghas. 


amdanaf, atcas accen ! 
Pabryd y bydd marw y gwan, 
a1iecnw odan yr wybren ? 
6 Osdaw i'm hedrych, diwaid ffvp, 
dan gaſglu crug-iw galon, 
Ac a'itraetha pan el ei fwrdd 
i gytwrdd a'i gyfeillion. 


"7 Fy holl gaſcion doent ynghyd, 
i fradu 'igyd ya terbyn, 
Ac i ddychmygu'i mi ddrwg, 

2 minneu'n ddiddrwg iddyn. 
$ Ynadywedcnt hwy yo rhwydd 
tywalldwyd aflwydd arno, 
Mae ef yn gorwedd yn ei 7th, 
ni cbyiyd byth oddiyno. 


© Fanwyl gyfaill chwym y'm w:th gred . 


*ſy mddiricd a'm dewiſddyn, 
A fu yn bwyca* mara erioed, 
a godaiii drocd ya f'crbyn. 


19 Eithyr 


10 Eithyr dy hunan cyfod fi 
o'th ddaioni Duw or nef!; 
Felly y gallaf fi ar hyne 
excl talu iddynt adref. 


11 Day gwn fy mod iwrthdy fodd, 
wrth hyn, na chafodd caſddyn, 
4 owna na chaift un gelya glas 
diim urddas ya fy erbyn. 
12 Felly y gwn am danaf fi, 
di a'm cynheli'n berflaith : 
San ſy rhoi i bych gar dy fron 
otyſg y dynion diftaith. 


:3 1Dd6nw Ifrael boed ya flith 
y fendith, (Tor goruchaf ) 

Yn oes oeſoedd: a thrwy air llen, 
Amen, Amen a draethaf, 


PS AL. 42, 


Dafhd:l heb gael gan ei erlidwyr dayſod ir gynnu leid- 
f:ſenfFaidd, yn danges fod ei galon ef yn breſennol gy1i 
| i371, a bod ei hol ymddiried ef yn yr Arglwyad. 


; 6 en wedd ag y bref yr bydd 
2m yr afonydd dyiroedd : 
relly y mae ſy hiraeth i 
am danat ti o'r nefoedd. 
2 F7enaid ifychedig yw, 
am ſy Nuw byw, a'i gariad ; 
Pvryd y dof fi gar dy fron ? 
iy Nuw a'm cyfion ynad. 


3 F; nagran ceddynrt ddydd a nos 
ya fwyd ym”, achos gofyn 

Yan fy Nuw bob pen awr bach, 

ple ma fo bellach ? meddya, 


Pſalm. XLII. 38 


13 Trwm wyd f'enaid o'm mew : paham 


Pſalm. X-L I I. 


O goho hyn wrtbyf fy bin 
: fel epwalle ffun fy enioes : 
Yngbyd a theulu Duw yr awn, 

be cawn fy meddul eiſoes, 


Hyd at dy Duw yn yſtig iawn- 
yr A dan ganu clodydd, 


Fel tyrfa a fai'n cadw gwy], ); 
byn bum iw ddiſgwyl beunydd, 
Trwm wyd fenaid o'm mewn : paham | 
y rhoi brudd lam ochenaid ? 

6 Diſgwyl wrth Dduy, a dai garbron. K 


ei wyneb tirion crnnaid. 


7 Fyemiido'm mewn pan fo prudd, 
aa yn rhbydd o'th gofion, A 
A choho yr lorddonen iach, 
ar mynydd ta:h o Hermon. 
3 Dyfnder is dyfuderau y ſydd, ; 
acareu gylydd galwant 3 


 Aewfr pob firwd,pobllif, pobton, A 


hwy dros fy mion a acthant. 
9 FyNaf aroesy dydd ym'hecd, 


a'r nos gyfannedd ginu, | Ac 
I ganmawl fy Nuw, hwaa roes - 
ym'einioes 11 foltannu. 


To Paham im'gedyt dros gof cyd ? ] 5 
Duw, wrthyd yr achwynaf, h 
Er gorthymder y gelyn cam, I BY 


mewn galar pa'm y rhodiaf « 


12 Trwy Peſgyrn taro cleddyf lym 
mewn gwarthlid ym, odd edliw : 

Ym'om gelynihn cr fy'\ngwae, | 
dy Dduw p le mac fo heddiw ? I" 


y rhoi bru#d lam ockenaid > 
14 Dif 


Pſalm. X LITI. XLIIIT. 39 


| 
14 Diſgwyl wrth Dduw, a doi gar bron || 
gi wyneb tirion cannaid. ] | | 

Y 


Ps AL. 43. 


Gweddio am gael ei wared o dawylo yr enwir, modi! 
1eallai foli Duw yn ei gynnulkeidfa ſanFaidd, 


Ra (o Dduw) a dadleu'n dynn 
yn erbyn pob oedd enwir, 
Rhag y gwr twyllgar gwared ft, 
a rhag drygiom'r dihir. 
2 Cans ti yw Duw fy nerth i gyd, 
pzham ym'bwryd ymaith ? 
Apha'm yr afmor drwm a hyn, 
gan bwys'y gelya diffaith ? 


3 Gyrdy olau, a moes dy wir 
ac felly ewyſir finnau, 
A'm harwain t i'th breſwylfydd + 
i thſynnydd, ac i'th demlau. 
4 Ynayraf atallor Dduw, 
S fſef goruchel Dduw byfryd, 
| Acarydelyn canaf faw], 
Duw, Duw, fy hawl a'm gwnfyd. 


5 Trwm wyd f'enaid o'm mewn : pabam 
y rhoi brudd lam ochenaid ? 

Diſewyl wrth Dduw, a doi gar bron 
et wyneb tirion cannaid. 


PSAL, 44+ 


Gweddi y fyddlon pan erlidiwyd, ar i Dduw faen> 
hm e; achos cyfion. 


Lywſom 2'n cluſtiau (o DJuy cu 
a'ntadau fu'n mynegy 


Ini, 


> OC OO——  — _— —— —— — 


Pſalm, X L TITH. 
Ini, dy wyrthiau gynt a oedd 


yn yr amſerodd kynny. | 
2 Sef y cenhedloedd tynnaift hwy, 7 
a'th bob] yn fwyfwy plennaiſt. 
LJadd eftroniaid heb ado un, 13 


a th bob] dy hun a gedyaiſt:; 


3 Cansnid 4'i cledd eu hun yn wir, A 
y cowſant dir na thyddyn, 

Nid 2 nerth ep breichiau yn flwch, ly 
y cadwyd heddwch iddyn : k 

Ond dy law ddeay, a'th fawr nerth, 
a'th olwg prydferth effco, 

O herwydd yreu both : hyn T 
a barodd iddyn Iwyddo. 

4 TiDduw, fmrenin ydwyd : bn 
Duw, par i Iago Iwyddiant : 

s Lladdwna fathrwnyn d'enw di 7 
y rheini a'n caſſaant, n 

s Nidyn fy'mwa mae fy'ngrym, : 
nam cleddyf llym ffmddifin, | 

2s Ondtydi Ddaw, achubaiſt fi, . if: 
arhoift warth fri ir gelyn. 

3 Amhynny molwn di bob dydd, 7 


cai yn dragywydd fowredd. 
Canwn 'ith enw gerdd gan dan. . 
oglod 4 moliantryfedd, 
9 Ondti agiliaiſt ymaith beth, 
dacth arnom feth a gwradwydd 3 
 Nadaittiallan gyd #'n llu, 22 
cyfagos fu i dramgwydd. | 


10 Gwnaethoſt i nyni droi heb drefn, 
ein cefn at y gelynion. 

Felly yr aeth ein da o'n gwlad 

yn ſclyfiad Pn caſcion, 


Pſalm. XLITIT. 

11 Rhoiſt 31 ynfwyd (fel defaid gwar) 
ar waſgar i'r cenhedioedd. 

12 A gwerthaiſt dy bobl ar bris bach, 
nic hyttrach dy oludoedd, 


13 Rhoiſt ni ya watwar (o DduwTon) 
_ in cymydogion gwrthrym, 

A diyſtyrwch oll a gwarth, 
i bawb o bobparth ydym. 

14 Dodaiſt ni yn ddihareb chwith 
ymlbith yr holl genhedloedd, 

Acyn arwydd i yſigwyd pen, 
a chocg gyfarcen pobloedd. 


40 


15 Fy'ngwarth byth o'm blaen daw yn bawdd 


fy chwys a dawdd fy rhagda], 
15 Gan lais gwarthruddwr, cablwr cas 
2 gwaith galanas dial, 
17 Erdyfod arnom hynny i gyd 
ni throes na'n bryd na'n cofion, 
Acni buom i'th air (o Ner) 
un amſer yn anffyddlon, 


13 Fin calon yn ei hol nithroed, 
nilichrai'n troed o'th Iwybrau ; 
19 Erein gycyu i ddreigiaidd gell 
a'n toi a mantell angau. 
20 Oz acth enw ein Duw o'n co, 
aceſtyn dwylo'i arall, 
21 Oni wy] Daw y gaugred hon 
ein calion mae'n eideall, 


22 Oherwydd erdy fwyn yn wit 
oDduw 1'n lleddir beunydd, 
Fil v defiid ymron en lladd, 
fal dyna radd y.llonydd. D 
23 Odctiro cyfod Dduw, mewn pry4 
v1 yr wyd cyd yo gorwedd ? 


Pſalm. X L WY: 
A dihuna, a chlyw ſy'ngbri, 
achofiaho'r diwedd, 


24 Paham y cuddi d*wyneb pryd? 


© darbod hyd ein blinder, ; 
Ein henaid maithrwyd ya y lIwch, 
gan driſtwch a gorthrymder. kn 


25 Werth y Ilwch mae ein bol ynglyn 
fal dyna derfyn gwagedd. 


26 Duvw, cyfod, cymorth, gwared ni . 
o egni dy drugaredd. 
Dy 


Anrbydedd, nerth, a phrydferrhwebh Solomon ; bend: 
this ei briodas ef a'r diphtes , os hi a ymwrthadii ii Tar 
thylwyrh, gan ddilyn ei gwr ; a hyn yn arwjdd o Ghiiffl 


s'r eglwys 0'r cenhedloedd, , 
Raethodd fy'nghalon bethau da, or 
i rbrenin gwn fyfyrdod : 
Fy nhafod fel y pin, y (ydd — 
yn llaw (crifennydd parod. My 


2 Umnch meibion «dynion tegach wyd- 
tywalldwyd rhad i'th enau, 

Herwydd i Dduw roiarnat wlith _ 
et fendith byth a'i radau. 


3 Gwiſg dy gleddau yngwaſg dy gle:;, Dy 
o gadarn gun gogoned 

A bya ſydd weddol a hardd iawn, "” 
mewn Illwydd a llawn orfoledd, 4 

4 Marchog ar air y gwir yn rhwydd, b 
Hedneiſrwydd a chyfiownede, | 

A'th law ddeau dia adrwy 73 


bethau ofnadwy rbyfedd., 


Pſalm. XL V. 


; Athanar ti pobloedd a ſyrth, 
gan wyrth dy ſaethau llymion ; 
Friwanc bwy, a glynanc yn glau 
ym mronnaudy elynion. 
5 Dylan orfeddfainge (o Dduw fry) 
a berry odragwyddoldeb, 
iwdurfaingec dy deyrnas y ſydd 
2wdurol : rhydd uniondeb. 


; Ceraiſt uniondeb, caſe'iſt gam, 
1achos pa'm ; Duw lywydd, 
Dy Dduw rhoes arnat ragor fraint, 
ſef ennaint y llawenydd. 
3 Aroglau myrh, ac aloes da, | 
fl achaſiaſy ar dy ddillad, 
MW Fan ddelych di o'th Ifyrn dai 
i le 'th Iawenai'r hollwlad. 
9 Sef merched brenhinoedd yn gwau 
gyda'th gareſau cywir, - 
O'th du deau'r frenhines doeth 
mewn gwiſg aur coeth o Ophir. 
10 Clyw hyn o ferch, a befyd gwel, 
aca chluſt iſel gwrando : | 
Mie'n rhaid yt ollwng pawb o'th wlad, 
athy dy dad yn ango.. 


11 Yna'i bydd (gan y brenin) 
exel edrych ar dy degwch : 
Dy Arglwydd yw, gwna iddo foes, 
i gael i th oes byfrydwch. 
12 Merched Tirus oedd a rhodd dd3 : 
a'r bobloedd appla o olud, 
Aymryſonent gar dy fron, 
am roianrhegion hefyd. 


73 Ond merch y brenin, glano fewn, 
anrbydedd lawn ſydd iddj, 


Pſalm. X L V I. 


A gwiſg o aur a gemmau glan 
oddiallan ſydd am dani. 

14 Mewn gwaith gwe nodwydd y daw hog 'P 
yn wych gar bron ei harglwydd, 

Ac a'i gwyryfon gyda hi | 
daw attad ti yn ebrwydd. 


15 Acmewnllawenydd mawra hed9 
ac mewn gorfoledd dibrin, 

H:wyntwy a ddeuant wrth cu gwys 
igyd ilys y brenin» 

x5 Dy feibion yn attegion tau 
ya lle dy dadau fyddant. 

Tywyſogacthau drwy fawrhad, 'E 
yn yr holl wlad a feddanrt. 


17 Coftaf dy enw di ymhob ocs 
era caltwyf ciniaes ymy : 
Am hyn y bobloed(d a rydd faw], p-- 

byth yn drag wyddawl ytty. , 


P$SATL. 45. | 
Dolchi Dduw am wared yr eiddo, ac annog » fhdd- J,, ] 
lontaid iw gorchymyn eu hunain i Dduw. 3 


EO a nerth in yvw Daw hael ; Imy 
mae help iw gaei mewn cyfwng, , 
2 Datay, mynydo, aent hwy i'r mor : 1? 
nid ofnat fangor deilwng, I 
3 Pe ymgym yſparr tir a'r dwtr, Ym; 


nid ofnwn gynwfr 1huad, 
Ped ai'r mynyddoedd i'r mor mawr 
arbrynnnieu i lawr y gwaſtad. 


4 Dinas Du Ile !Yaywen a {ydd, Fo }hwyd 
cyfagos glennydd afon, | 

Cyſlcgr preſwylfa y rhad, 
g:n ddif1} rediad Cedror, 


. Duy 


Plalm. XLYTL., 


; Nuw ſydd yn trigo o't mewn hi 
ni Ad hi ſcogtunwaith : 

{ Juv a'i cymyrth ar wawr ddydd, 

2 phreſwylfeydd perMith. 


{ Ycenhedloedd pan fyddent ddig, 
aftyrnig y tyrnely dd, 
Toddat y ddatar 0'i flaen ef 
pan glywid Hef Duw ddofydd, 
1 Ymaeyr Arglwydd gydi ni, 
Tor anifciri y [luoedd : 
Y mae Duw Iago ya ein plaid, 
oyr help wrth raid or nefoedd. 


| Ywlad, o dowch i gyd yn rhwydd, 


agwaith yr Arglwydd gwelwch, 
Ymodd y goſododd ef ar 

y dddaiar anniddanwch, 

Gwnairyfeloedd beidio'n war 

byd eitha'r ddaiarlych lyd : 
D:yilia, y bwa, tyr y ffon, 

Ilyſg y cexrbydon hefyd. 


" Bio Pe idiwch, gwyddweh mai ft yw 
eich unig Dduw ach gwanar, 
Ymyſg cenhedlocdd mi'a gat barch, 
a'm cyfarchar y ddaiar, 
'1 Y mac yr Arglwydd gyda ni, 
lor anifeiri y luoedd, 
Ymae Duw lagoyn ein plaid, 
pyr help wrth raid o'r nefoedd. 


PS Ar. 47. 


Peri addol; Duw am ei drugaredd i hal [ago : 


thwydeliaeth am deyrnas Ghrift. 


boll bobl y byd cytannedd, 


roo a churwch ddwylo'nghyi 


42 


—— _—— am - % 


Plalm. XL YIIT. 


Allafar-genwch i Dduw nef, ; 
gan leiſto a llef gorfoledd. 
2 Sefofnir Duw uwch duiar gron, 4 
ef fydd dros hon yn frenin, 
2 Dwg bobloedd danom, aphob gwaed, 
a than cin tracd fo'idiſgin, 
4 Fea rydd ini feddiant ſiwr, ; 
gwlad Iago, gwr a garai. 
s Duw adderchafodd wrth y (ain, 7 
yr utgorn gain pan leifiai, 
6 O cenwch,cenwch,glod ein Duyw, 3 
cin brenin yw, © cenwch, 
7 Duwdros ybyd fy frenin call, def 
drwy ddeall ymbyfrydwch. 
3 Breninywef aday gwnaeth 7 
lywodracth ar wyr bydo], 
Ac y mae'n eiſtedd yn ei drwn, I0 
gorſeddfa {wn (anReiddiol. 
o Yrmgaſglant bendefigion byd : 8 Dy 
ynghyd a la Duw Abra'm, 
Daw biau rariannau y tir, I 
drwy foliant bjr yn ddinam, : 
l 
Ps AL. 48. 
Dielch i Dduw dros Teruſaltm. bl 
Awrei enw'n ninas ein Duw, ok 
| a hynod yw yr Arglwydd © 
A'idrigfan ef yno yſydd, 
ym mynydd ei ſanQeiddrwydd. Ah 


2 Tegwch bro, a llawenydd glwlad, 
yw Seion lathraid fynydd, 

Ya yRlyſau y gogledd lawr, 

__ tre*cbrenjn mayr tragy wydd. 


Pſalm. XL VIII. 


Adweinir Duw'mhalaſau hon 


yn gymorth digon hynod, 


Ac wele nerch brenhinoedd byd 


docnc yno i gyd gyfarfod. 


« Aphan welfant, rhyfedd a fu, 


ar frys brawychu rhagor. 


6 Dychryna dolur ar bob aig, 
fel dolur gwraig wrth eſgor. 


- Ti adwyreinwynt drylli'n frau 


eu llongau ar y moroedd, 


| Fely clywſom y gwelſom ni, 


yaninas rhr' y Lluoedd : 


lf byn ya ninas ein Duw ni, 
ficrha Duw hi byth bythoedd, 

5 Duw diſgwyliaſom am dy ras 
ith deml, ac addas ydoedd, 


10 Duw, fel yr aeth dy enw o hyd, 
felly drwy'r byd 1th folir, 
w Dy law ddeau y ſydd gyflawn, 


a chyfiawn th adweinir, 
11 Abryn Sion a lawenha, 
2 merched Tuda hefyd 5 


Ai llawenydd hwy yn | 


parhan 


O randy farnau hy 


1: Ewch, ewch oddiamgylch Sion ſail, 


ryd. 


ai thyrau adail rhifwch. 


Eichadarn fur a'i phlaſau draw 


1r oes a ddaw mynegwch. 


1; Cansein Duw ni byth yw'r Duw hwa 


hyd angau credwn yntho, 
Aiyd angan hwnnw a fydd 
yn dragywydd i'n twyſo, 


E 


Pſalm. XLIRX. 


Ps AL, 49. 1 


.Tr Tſpryd yn dangos nad y cyfeetheccaf y ſydd dds 
dwyddaf, ond mai Duw ſjdd yn Hywddo pob peth. 7 


Wrandewch chwi y bobloedd i gyd D 
trigo)ion byd deellwch, 
2 Gwerin, tlawd, bonheddig, ,a chryf [; 
cyfoerhog hyf yityriwch, 
3 O'mgenau day doethair didwyll, El 


a m calon pwyll ſyfyriaf, 
4 A'mncluſt gwrandawaf ddameg ddwys 
a'm: lais cerdd fwys a ganaf, 


5 Paham yr ofnaf ddrygau'rbyd 1 
yn amler acfyd atcas? 

Pan foanwiredd wedi can, ls 
Wrti fy fodlau © in cwmpas, 

6 Mac l'awer thai o yr y byd, Da 


mewn golud a'niddiriedant, 
A thrwy fiarad am werth, a rhi 


y rhei ni y rhodreſant, FP 
7 Ondniwareda nebmo'i frawd, of 
ni thal ya ddidlawd droſto, 
Ac ni chymer Daw y fach dal, l7 
nac iawn mor ſal am dano. 
38 Sef pryniad enaid dyn drud fyd\d, Gn 
a hyn bych gorfydd peidio, 
9g Fely galloefe fyw byth, (? 
heb fynd i nyth yr amdo. 
20 Gwelir mai'r bedd yw lletty'r doeth 19 


y ffol ar anoeth unwedd : 
Marw yw'r naill, a marw yw'c llall, 
iarall gad eiannedd, 


51 Mcdd 


Pſalm. XLIX. 


; 1 Meddwl am ei hadeilad byth, 
vn ddilyth y parhaant, 

\mbyn wrth cu henwau yn wir 
henwau eu tir aalwant, 


; 2 Ni phery dyn o gnawdol dras, 
mewn urddas er ei adail, 

Nia pob dyn, pan ddel ei ddydd, 
a dderfydd fal anifail, 


1; Dyma eu ffordd, ffordd fioledd ſydd, 


na welant ddydd yn paſſio. 
E rhyn eu bil a ddel iw* hol 
fydd yn eu canmol etro. 


14 Angeu yw terfyn pob dyn byw, 
i bwn nid yw ond tamaid ; 

Myned ſydd raid or ty i'r bedd ; 
yn rhwym un wedd ar'defaid. 

15 Daw dydd i'r cyfion-dranocth teg, 
daw ym" ychwaueg yſtya : 

Daw ym' o'r bedd godiad i tyw, 
debeulaw Duw a'm derbyn. 


15 Ercodi o wr mewn parch neu dd; 
nac ofna di un gronya : 

Liolud ef, n1'ibarch, na'i dda, 
irbedd nid 4 iw ddylyn. 

17 Hwn tra fu fyw yn rhodio]lawr; 
gwnai'n fawr hono't hunan. 

Gwna honot ti dy hun yn fwy, 
a hwyat hwy a th ganmolan. 


3 Aroes ei dadau hwn pan ddel 
2 ir bedd dirgel efryd, 

19 Dyn mewn anrbydedd heb ddeall 
(falllwdn o wall) a dderfydd, 


E.-4 


44 


PREY - EET ae a9 — 
— -— 


Pſalm. L. 


P S A Lo F Uo 
Prophwydoliaeth am alwedigaeth y cenbedloedd, at ng 


fyn Duw aberth ond diolchgarwch,yn erbyn y rhai a ar 


ferant Geremoniau 0 flaen gair Duw. 


Uw y duwiav, yr Arglwydd cu; 
gan lefarua alwodd, 

O godiad haul byd fachlud hwn, 

yr hollfyd crwn cyftroodd. 
2 Oftryn Sion y daeth Duw daf, 

hon ſydd berfleithiaf ddinas, 
Mewn tegwch a goleuni mawr, 

a llewych gwaw'ro'i gwmpas, 


3 Doed rhagddo'n Duw, na fid fel mud, 
o'i flaen flim danllud yſed, 
A mawr dymeſtleedd iw gylch ef, 
pan ddel o nef i wared. 
Geihv ef am y nefoedd fry, 
a'r diaiar obry iſom, 
I gael barnu ei bobloedd ef, 
fal bynrbydd lef am danom. 


5 O ceſglwch attaf fi fy ſaint, 
_- y rhaidrwy ryddfraint brydferth, 
A wnaethan ammod a myfi, | 
a'i rhwymo hi drwy aberth. 
6 A phanddangoſo mintai nef 
ei farnauef yn union, 
Sek Duw ſydd yn barnuei bun, 
yr unic gun ſudd gyfion, 


9 Clywdify mbobl, tracchaf yn firacth 
dyſtiolaeth.yn dy erbyn. 
Dithau Iſrael : ac iawn yw, 


Duw, (ef dy Dduw a'th ofyn. \ N 


" Pſalm. L. 


$ Nichaidiam yrebyrth rav, 
na'th boeth offrymau gerydd ; 

Nac am na baent hwy gar fy'mron, 
y cyſryw roddion beunydd.. 


$ Nichymeraf o'th dy un lis, 
na byfr a fo'n dy gorlan, 

10 Mi biau'r da'n y maes ſy'n gwau 
ar fil o frynniau allan. 

11 Pob aderyn erbyn eiben, 
2adwen ar y mynydd, 

Pob da maeſydd,y le y maen, 
y macnt o'm blaen i beunydd. 


12 Nid rhzaid ym ddangos i ti hyn,. 
pe delai newyn arnaf, 
Ac yn eiddo fiyr holl fyd, 
a'idda i gyd yn Hownaf, 
1; A'icig y teirw fydd fy mwyd ? 
na thyb : nid wyd ond angall, 
Ai gwaed hyfrod fydd f -niod 2 
dyſg o newydd ddeall. 


14 Dod dy ogludar Dduw yn drwm, 
athal yr offrwm pennaf ; 

Can ei fawl ef: a dod ar led 
dadduned i'r Goruchaf ; 

13 Galw arnaf yn dy dydd blin, 
yno cai fi'n waredydd. 

Tra y cenii'mi glod 
am droi y rhod mor ddedwydd, 


16 Duw wrth yr enwir dywaid hya: 
aiti perthyn fy* neddfau ? 

Paham y cym'ri di, na'm clod, 
nam hamed yn dy enau ? 


17 Sef, cas fu gennyctiiawn ddyſg, - 


ac addyſg nichymeraiſt, 
E 


Plalm, LT. 
A'm geiriau i (fel araith flo). 
igyd o'th ola deflaiſt. 


18 A phan welaiſt lejdr rhedaiſt 
a rhwydaifſt ran oddiwrtho : 

Ac os gordderchwr brwat afian, 
mynnaiſt ry gyfran gancho. 

19 Gollynguift ai dy ſafn yn rhydd 
yn cfrydd ar ddrygioni, 

A'th dafod a lithrai ym mhell 
at ddichel] a phob gwegi. 


20 Eifteddaiſt di, dw edaiſt ar gam 
ar fab dy fam er enllib. | 

21 Pan wnaetboſt hyn, ni th gosbais di 
a thybiaiſt fi'n gy ftelyb, 

22 Ond hwy na hyn tewi ni wnaf, 


mi a'th geryddaf bellach, 
Mi a ddangoſaf dy holl ddrwg 
o flaen dy olwg hayach. | 


23 Gwrandewch : a pheidiwch tra foch byw 
a gollwng Duw yn angof 3 } 

Pan ni be neb i'ch gwared chwi, | 
rhag ofn i mi eich rhwygo, 


24 Yr hwn 1abertho'i mi fawl , 
yw'r ſaw] a'm gogonedda, 7 
i 'rneba drefno'i ffordd yn wiw 
gwir iechyd Daw a ddyſgaf. 2 
P38AL $I 


Dafydd yn eyfaddef ei anwiredd, ac wrth ymgydrat! 
a brynti ei aman , yn dymuno cael gan Dduw faddeun! 
ac adnewyddu ei ddoniau : ac mae hefyd yn gweddio qi 
y e21W)ys 


Rugaredd dod i mi, 
Duw, o'th ddaioni tyner 5 


Pſalm. LI. 


Y maith tyn fy'enwiredd may 
o th drugareddau lawer, 
; Agolch fi yn Ilwyr ddwys 


oddiwrth fawr bwys ſy'meiau : 
Fy Arglwydd, gwna'n bur lan fyfi, 
rhag brynri fy'nghamweddau, 


z Cans adwen fy' ngham wedd, 
a'm brwnt anwiredd yfltg, 


Sef beunydd maent gar fy' mron 1. 


4 Yaderbyndiyn unig, 

Y gwneuthym hyn oedd ddrwg, 
yn dy lan olwg diſtrych, 

Fel: th gyfiownder yn ol da'ir. 
yn burair pany bernych. 


s Mewn pechod Iuniwyd ki, 
ac mewn drygioni dygas, 
Felly yr wyf o groth fy'mam 
ya byw bob cam ynatgas, 
6 Ac welecerir gwir- 
ofewn y gywir galon. 
Am byn difgaift ddoethineb iach- 
ym o'th gyfrinach fyddlon. 


5 Aglfop golch fin lan. 
ni byddaf aflan'mwyack. 
Bydda fi o'm golchi mal hyn, 
fel eira gwyn neu wynnach. 
$ Parimi weled hedd, 
gorfoledd a llawenydd, 
I adnewyddu feſgyrn i 
a ddrylliaift. di a cherydd, . 
9 Ocuddiad'wyneb-pryd 
rhag fy” mhechodau i gyd, 
| Fyanwireddau tyn eulliw, 


4 


o Arglwydd bid wiw gennyd. 
E 


10 Duw, |j| 


Pſalm. L1. 


x10 Duw, crea galon bur, 
dod i mi gyſur beunydd- 

I fyw yn well tra fwy'n y byd, 
dod ynof yſpryd newydd. 


11 O Dduw na ddyro chwaitb, 
fi ymaith o'th olygon, 
Ac na chymer dy Yſpryd glan 
oddiwrtbif, druan gwirion. 
1z Gorfoledd dwg i mi, 
drwy roddi ym dy iechyd, 
A chynnal a'th yſprydol ddawn 
fi, i fyw'n unitawn heſyd. 


13 Adyſgaf dy flord wir 

ir enwir, a'th addoliad 
A phob pechadur try i'r iawn,. 

a chyrch yn uniawn attad, | 
1.4 Rbag gwacd gwared fi Dduw, 

ſcf Duw fy iechydwriaeth, 
A'm tafod o'th gyfiawnder di 

a gan gerdd wiſgi byftracth, 


15 Du, egor y min may, 

a'm genau mi a ganaf, 
O Arglwydd, gerdd o'th fawl a'th nerth 

fal dynx'r aberch pennaf. 
15 Cans aberth ni's ceiſi, 

ac nifynni offrwm poeth : 
Pe y mynaſyrt cowſyrt hyn, 

nid rhaid yt Jderbyn cyfoeth. 


37 Aberthan Duw i gyd, 

__ ywyſprydpur drylliedig, 
Ac ni ddiſtyri (o Dduw Ion) 
y galon gyſtuddiedcig, 

23 Bydd dda wrth Sion fryn, 
e Arglwydd, bynafynni, 


Pſalm. LIT, 


kc wrth Gaerſalew, dy dretad, 
agwna adcilad arni. 


19 Cej aberth iownedd coeth, - 
ceioflrwm poeth yn rhagor,. 

Cciaberth Iloſg, a bodlon fych,: 
cei fuſtychar dy allor.- 


P$SAL.52, 


Dangos dull gorthrymydd,ac am ei ddiwedd : cyſur 7'r + 
f;dalon yy Nuw. Mae y Pſalm hon yn goſod allan yn: 


zur dyrnafiad yr Anghriſt, 


TJA'm y rhodreſi.dy frad, 

P a th ddrwg fwriaid (0 ; 0 2» 

Amaint trugaredd Duw bob dydd, | 
ac felly bydd hyd dyddfarn. 

: Dychymyg drwg yw'r fyfyrdawd,- 

- 2 gwaith dy dafawd ſceler, 

dn ſydd fel ellyn llym o ddur, 
ai lwydd yw gwneuthur ffolder. 


; Ni boffaiſt dda, gwnait ddrwg yn haws- 


2'rtraws, yn fwy na'r- union; 
4 Hoffaiſt eiriau diftryw a bar, 
ti golyn twyllgar, creu)on, 
$ Duwa'th ddiſtrywia dithau byth, 
fo dyn dy chwyth o'th gaban: 
Acadyn dy wraidd dil gyd, 
odir y bywyd allan.. . 


6- Riniai gwelanta arſwydanr, >. 
cans hwy a ydyar gyfion, - 
A hwy a chwarddant am.ei ben, . 
pan welon ddilen greulon. - 
7  Gwelwchy gwr ni rodd yn ddwwys -: 
, ir Dduw na'ibwys nai oglud, . 
; E $55 


Ons. 


| 


Pſalm. LIIT. 


Oad ar ddrygioni yn rhoi nerth, 


a thif a gwerth ei olud. an 


8 Minnau fel oliwydden werdd : 
yn nhy Dduw, cerdd a ganaf, 
Ymdidiriedaf iddo yn hawdd, Pan 
byth dan ei nawdd y byddaf, 
Mi a'th folaf, a'c obeithiaf, 7 
bythoedd drwy ymddiried. 
Da yw dangos garbron dy Saint Ya 
dy enw, a maint dy weithred, 
Ps AL. 53. 7 
Dangos drwg naturiaeth dyn, a chosbedigaeth y dry. #4 


gionys, Gweddi dros y duwiol. 
13)*= ynfyd wreho'i hun 


nad ces un Duw na dial : 
Ei ddrwg fficidd- dra a'i drais tynn, 
a ddengys hyn ya ddyfal. 


Llygru yn ffiaidd maent drwy'r byd, Ac 
Oad neb a geifiai Dduw yn gall, | 
nac oedd yn deall gronyn, 4 
Ciliafai bawb yn ol ei gefn, 
: a hwy tb llorrnc " 
Nid ocdd neba wnelai yr iawn, 
nac un yn gyfiawn honyate 
4 Pamna'ſtyria gweithwyr traha 0 
eu bod yn bwyta'mhobloedd 
Fel y bura ? ac heb ddim bri 
nialwent fio'r nefoedd. 6 


| 


| s | Ofn hebachosarnync a ddaeth 
y rhai a'ch cacth warchacodd : 


Cans 


Pſalm. LIIIT: 


Cans trwy eu gwaſgar bwy i bob parth 
mewn gwarth Duw a'i gwaſgarodd, 
6 Ochfinaroid i Iſrael, 
o Sion uchel iechyd: 
Pn roddo Duw ei bobl ar led 
odrom gaetbiwed adfyd : 


1 YaaybyddTagoyniach, * 
. ac Iſrael bach yn hyfryd : 
Yaa y bydd Iago yn iach, 
ac Iſrael bach yn hyfryd. 


PS AL. $4» 
Dafydd yn galw ar Dduw i ddiniſtrio ei elynjon, dre 
«dd diolchgarwch. 


Uw yn denw cadwn fi'n dda, 
a barnai i'th gadernid,. 

2 Duw clyw fy ngweddi, gwrando'nghwyn : 

am llef yn achwyn wrthyd. 
2 Cans codi'm herbyn i yn chwyra 

mae cedyrn ac eftroniaid. 
Ac heb oſod Duw. gar eu bron, ' 

mor greulon ynt Um henaid. - 


4 Wele Duw fydd ym' cymorth rhag 
pwy bynnag a gais ddial ; 
Duw ſydd gyda'r rhai ſy*ar blaid 
ſy enaid, er ei gynnal. 
s Efeadalo'rachos hon 
1m gelynion ea drygedd, 
Otorr.di ymaith hwyor (fy Ton) 
yn eigion dy wirioned. 


6 Rhof aberth yr o wllys da, 
a chlod-fora'dy enw 

Fy Arglwydd cymm:i:ys ydyw byn}. . 
kf ti wyd yn fy'obadw, - 


7 Gyiiz, 43 


Pſalm. L V. 
7 Gmwiryw, Duw a'm gwaredodd i. 
o'm cyni a*m trallodion, 
A'mllygad a gafodd ei fryd, 
a'i wynfyd o'm caſeion, 


Ps AL. $5 


Dafydd yn ofni S aul yn aruthr, ac yn gweddio, as ji 
8chwyn faint ei greulondeb ef. 


Dduw gwrando fy'ngweddi brudd, 
O ' nacymgudd rhag fy'nghwyntan, 
2 Erglywa gwyl fy'ngwael yſtad, 

a llais fy nad a'm tuchan. 
3 Hynrhag rhuadaidd has fy'\nghas, 

a phwys dyn lUym-'as enwir; 
.X rhata daerant arnaf ddrwg, . I5 
a illid yn amlwg gwelir. 


 's. Gofid calon ſy'n dwyn fy oes, . " 
dacth angan Joes byd attaf, E 

s. Mae ofnac arfwyd arnaf cacth, 
a dychryn daeth ar f uchaf. = 


6: Odra ofa.dwedwn yn fy*nghri, . 
gwac fiameſgy)l clommen, 
'Fna'r chedwn i le rbydd, | 38 


1 gael ym'lonydd amgen.. 


? 
5- Wele, awn i gyrwydroym mhel), " 
Ie cawn yſtatell tachog. I9 
3 Ynay bryſſiwa ar fy bynr, 
rhac rhuad gwynt tymeſtlog. Hy 
9. Diniſtria di hwynz, (Arglwydd da) 
gwahanacu tafodau, 


Sef yn y.ddinas gmiwg drais- 
a welais, a chynennay. . 
£o x0 Dydd 


Pſalm, LV. 


to Dydd a nos ei chylchu yn dro 
a rhodio rhyd ei chaerau, 

0'i mewn y mae enwiredd mayr, , 
2car ei llawer bechodau. 

13 Gan faint ei henwireddau hi, 
a maint drigioni beunydd, . 

Nid ymad twyll na dichell chwaith - 
fych ymaith 0'i heolydd. 


12 Ac ni wnaeth fy'ngbas y gwaith byn : | 


pe*gelyn, goddefaſwn : 
Aphe dyn atgas yn ei roch,. 
yn hawdd y gochelaſwn, 
1; Ond tydi wr, fy'nghyfaill gwar, 
fy'ngbymmar a'm cydnabod, 
14 Afu mewn cyd-gyfrinach ddwys 
ya eglwys Dduw'n cyfarfod., 


15 Terfyſg angau arnaw y de], 
irpwllyrel ya lledfyw : 

&f ymherfedd eu cartref eau 
nid oes ond drygau diſtryw. 


16 Minnau gweddiaf ar Dduw byw,, 


yr bwn a mclyw mewn arſer, 
17 Hwyr a borau, a chanol dyddz 
a hyn a fydd drwy dacrder. 


138 Gwaredodd Duw yc entoes fan - 


mewn hedd yn nyddiau drygnaws, 


Lie cedd or blaen.yn ferbyn lu, 
{cf ar f5*nhu troes laws, 


39 Duw ai goftwng bwyar, ac a*m clyw; . 


ſef brenin yw er cynnoes; . 
Hwythau heb ymado A'i chwant, 
ty Nuw nid omant.ciſoes. 


80 Ef wedi cymmod » 4 rhoi Haw, 
dry godi braw a frochodd,. 


—— ——— + 
— 


Pſalm. L VT. 


Ef a'r unllaw (yn erbyn bedd) 
yr un glyfaredd torrodd. 

21 Ei ciriau fal ymenyn gwyrf, 
a'i fwriad flyrf am ryfel : 

Pan fo oel ar ei dafod doeth 
tyn gleddyf noeth yn ddirgel. 


22 Obwrw dofal ar dy Dduw, 

a mynni fyw heb fyrthio, 
Duw a geidw y cyfion bytb, 

| a'r drwg f'oi chwyth i gyympo. 

, 23 Sef pobdyn gwaedlyd bradog dro 
nid oeſa fo hyd hanner, 

(Fy Arglwydd Dduw) ond ynot ti 
mae'ngobath i bob amſer. 


P$-4 L. $6, 


Dafydd yn achwyn rhag ei elynion : ac yn gofjncy- 
morth, ac yn ymddiried yn Nuw. Ac ynaddaw ei foli ef 
' net Egiwys. 


Ty** dy nawdd ym rhag marwol ddya, 
bwn ya ei wyna'm llyngcai; 

Sef ymryfelua mi bydd, 
a beunydd i'm gorthrymmat. 

2 Lilyngcent fi beunydd o dracas, 
(dy ras o Dduw goruchaf ) 

| Rhai beilcb rhy dynion maent yn llu: 

| ya poecth ryfelu arnaf, 


' 3 Ydyddybai mwyaf fy ofn 

| rhown ynot ddofn ymddiried.. 
\q Molaf,credaf,nid ofnaf gnawd, 
doi yn ddidliwd i'm gwared.. 
| s* Ynfy ymadrodd i fy hun, 

_ y ctifiant lun i'm maglus. 


Pſalm. L V LL. 


Acarbob meddwl a phob tro 
y macnt yn ceiſio'nrygu. 


5 Ymgaſglu, lechu, dirgel hwy], 
a diſgwyl fy boll gerdded, 
Drvy ymfwriadu i ma loes, 
a dwyn i'm helonioes niwed, 
1 Addiangant hwy ? Duw tial y pwyth, 
dod iddynt firwyth Yenwiredd : 
Diſgyn y bobloedd yn dy lid, 
Duw felly bid eu diwedd. 


{ Duw rhifaiſt bob tro ar fy rhod, 
fy'nagrau dod i'th goſtrel : 

Ond yw pob peth i'th Iyfrau di 
2 wneuthym iyn ddirgel ? 

g Ydyddy llefwf, gwn yn wir 
dychweler fy*nghlynion, 

An fod droſof fy Nuw a i law, 
mi awny daw yn union. 


16 Gorfoleddaf yngair fy Nuw, 
gar ff Arglwydd byw a folaf, 

1 Ya Naw y rhof ymddiried fiwr. 
beth a wnel gwr nid ofnaf. 

12 ODuw mae arnaf fi yn ddled 
lawer adduned flyddlon, 

demi a'i ralaf hwyat yn rhwydd 
itify Arglwydd cyfion, 

1; Am yt ludd dwyn fy oes a'm gwaed, 
alleſtair i'm rraed lithro, 

Fei yrhodiwyf 6 gar dy fron 

. Yngolau'r bywion ett» 


P$SAL. $7. 


SO 


Dafdd yn anialwch Ziph jn galw ar Dduw drej 


——  — ——— 
wy _ 
_ 


Pſalm. L VIL 


ymadiried yn ei addewid ef. d4cy dangoſei ef ti ogoni- 
ant. Aw hynny y mae ef yn Thoj diolch a may. 


Y ras, dy nawdd (fy Nuw) ym'dod 


ſef ynod ymddiriedaf. 
Nes myned heibio'r aflwydd byn 
dan d'edyn ymgyſcodaf. 


2 Ymddiried fenaid ar Dduyw ſydd, 


ar Dduw drwy fiydd mia alwaf, 
Ac a gwblbaf ciair yn fawn, 
ſef cyfhawn yw'r Goruchaf, 


3. Ornef yrenſyn geidwad y'm, 


rhag nerth dyn llym a'm llyngcai : . 


Enfyn fy Nuw ei nawdd, a'i hedd,. 
2'i Jan wirioned:didrai. 

4 Ym mylſg y llewod macffy oes,.. 
plant dynion poethfoes eiriau, 

Eu danned ({ydd fel gwayw neu facth, 
a'i tafod gwaeth na'c cleddau. 


s. Ymdd:rcha Dduw y nef uwchlaw, 


oddiyno daw d arwyddion, . 
A. bydded dy ogonianc ar 
y ddaiar, a'ithrigolion. 


6 Oflzen ſy'nhracd y rhoeſant rwyd,. 


ac felly'm rhwmwyd weithian, 
Ar fy fflordd y cloddiaſant glawdd, 
ir hwn yn-bhawdd ſyrthiaſan. 


9 - Parod ywfy'nghalon (o DduwY 
O pou yw fy'nghalon.. 
Canaf yr addatcanaf wawd * 
o fawl fy nghafawd cyſon. 
3 Deffco dafod,a deffro dant,. 
a chan ogoniant beunyde, - 
Nabl a thelyn, ebadoun, 
defleof fy btn ar kaf-ddydd, * 


Palm. L VIII. 5] 


9; Mawl yt (o Arglwydd) pan ddeffcot 
arof ymyſg y bobloedd, 
Acblodfori dy enw a wnaf 
Ile amlaf y cenhedloedd. 
1o Cans cyrhaeddyd y mae dy ras 
byd yn'nbyrnas y nefocdd, 
A wirionedd di byd at len 
yr wybren, a'i thyrnaſoedd. 


1 Ymddercha (Dduw) y nef uwchlaw. 
oddiyno daw d'arwyddion, 

Abydded dy agoniant ar 
y ddaiar 2'i thrigolion, 


P$SArL. 58. 


7 mae efe yn goſod allan ddult ez elynion , yrhat yn 
Urge! a geifient et ddifa ef: ac y mae efe yn trot ar farn 
Duw , ac yn danges y caiff yr union lawnydd pan gwym- 
jr y raws. A hyner gogontant i Dduw. 


A Ir uniondeb (o bobloedd wych) 
yr ydych yn ei ddwedyd ? 
Aydych chwi, oa blane dynion, 
yn barnn'r union hefyd ? 
2 Hyttrach malais ſy yn eich bron 
ac yſtryw calon dwyllgar : 
a gwaith eich dwylo trowſder blin,. 
tra fochyn trin y ddaiar.. 


3 Y rhaj agnuwiol aent ar gam, 
Ogroth eu mam newidient, 
Acarpyfeilorn mynd o'r bru, 
a chelwydd fu a draethenr. 
4 Unwedda gwenwyn y ſarph yw 
7gvenwyn byw-ſydd ynadyn, 


New 


Pſalm. LIK 


Neu'r neidr fyddar ya trofau 
dan gai ei chluſtiau cyndyn : 


s Yr hon ni wrendy ddim ar lais, 
na'r wers a gais y rhinwyr, 

Nac un gyfaredd ar a wna 
y cyfarwydda'o ſyn- wyr. 

6 Duy, torr eu dannedd yn euſafn, 
diwreiddia'r llafn o dafod : 

Duw dryllia'r bonau, a gwna'n donn 
bob grudd i'r c'nawon llewod. 


Todder hwynt fel dwrar y tir, 
felly diftennir hwythau : 
Os mewn bwa rhoeſant ſaeth gron, 
boed torri hon yn ddrylliau. 
3 Boent hwy mor ddiffrwith,ac mor hawdd 
a malwen dawdd y todder : 
Neu fel rhai bJch ni welai'r byd, 
o cifrau pryd acamſer.. 


9 Tal Duw iddynt fftwythau eu llid, 
cynt nac y lloſgid fagidan : 
Tynn hwynt wy ymaith ya dy ddig, 
cyn twymnai cig mewn crochan. 
10 A phan weler y dial byn, 
fo chwardd y glanddyn cyfion. 
Pan fo rhydd iddo olchi eu draed 
yngwaed yr annuwolion. 


11 Ynadymaid dynion fod jawn, ' 


a firwyth i gyfiawn bobloedd, 
A bod ein Duw yn farnwr ar 
y ddaiar a'r therfynoedd. 


Ps AL. $9. 


Dafydd yn ofni Saul, yn dangos ei ddiniweidrwydi 


Pſalm. LI X. 


whaduwiad maleifius, ac yn moli Duw. 


Y Nuw gwareda fi rhac brad 
þ a rhac twyll fwriad gelyn, 
Derbyn di drofof rhac y rhai 
a godai yn fy erbyn, 
2 Acymddiflyn & yn bybyr 
oddiwrth weithredwyr camw<dd, 
Achub fyfi rhac cas y byd, 
a rhac gwyr gwaedlyd hygledd. 


3 Acwele, maent hwy im cyallwyn, 


amcanent ddwyn fy mywyd, 
Nidar fy mat yr haeddais byn, 
ond tynder gelyn gwaedlyd. 
4 Duw rhedent bwy yn barod iawn, 
adym ni wn awn iw herbyn. 
Edrych dichau, fy Arglwydd rhed, 
s 
a thyred i'm bymddiffyn. 


s Ti Dduw yllu : Duw Ifrael, 
0 deffro gwel enwiredd, 
Ir cenhedloedd na 4d din rb4d, 


Ile y gwnane drwy frad eu trawſedd. 


6 Maent bwy-yn arfer gyda'r bwyr, 
o'mdroiar wyr o bobparth, 
Athrwy y ddinas clywch en ſwn, 
un wedda'r cwn yn cyfarth, 


7 Wele maenr a thafodau rhydd, 
awch ledda fydd iw genau, 

Dy meddant bwy all glywed byn ? 
aca wna i nherbyn ninnau. 

5 Ondtydi fy Arglwydd a'm Duw, 
7i pwel, ai clyw, a'i gwatwar, 

An ben eu gwaith y chwerddi di 

' y cenhedlaechi twyllgar. 


| $2 
kan, 4 chreulondeb ei elynion + yn gweddio yn erbyn 


— A — ———— ———————— — 


——— — — —— — 
— 4 —_ pot > 


9 Tiaattebi ei nerth ef, 


Pſalm. LI X. 


a'th law gref a'm hamddiffyn 
30 Duw a'm rhagflaena innau chwip, 
caf weledtrip i'm gelyn. 


$1 NaJadd hwynt rhag i'm pobloedd i 


anghofi dy weithredoedd : 
Gmaſgar, goſtwng hwy ya dy nerth 
Duw darian prydferth luoedd. 


12 Am bechod cu tafodau hwy, 

a'i geiriair, mwyfwy balchedd, 
Telir iddynt niront air teg 
__ ond celwydd,rheg,a choegedd. 
13 Daw difa, difa hwynri'th lid, 

a byth na fid un 'mwyach, 

Gwybyddant mai Duw Iago ſydd 

drwy'rbyd yn llywydd byttrach. 


124 Maent hwy.yn arfer gy«4'r hwyr 
. o'mdroi 4 Uwyr ah, : 
A thrwy y ddinas clywch ei (wn, 
un wedd achwn ya cyfarth. 

15 I gael ymborth crwydro a waant,. 
ac oni chant eu digon, 

Nes cael byddant ar byd y nos 
ynaros dan ymryſons 


x6 Ninnau a ganaf o'r nerth tau, 
a'th nawdd yn forau molaf : 

Nerth ym” a nawdd buoſt (o Net) 
pan fu gorthrymder arnaf. 

17 I ticanaf, o Dduw fy nerth, 
a'm hymadferth rymuſol, 

Sef tydi yw, fy Nuw, fy Naf, 

fy'nhwr, fy*noddfa raſo!. 


al 


Pſalm. L X. 53 


Ps AL, 60. 


Dafydd pan oedd ynfrenin ar Juda , yn dangos arwy 
rayddion mat Duw a't dewiſaſai, ac yn dangos hynny 
ir bobl : dymuno ar Dduw orphen yr hyn a ddechreuaſei, 


Dduw, dydi a'n gwrthodaiſt, 
ar waſgar gyrraiſt ymaith, 

0 lorraiſt wrthym yn ddi gel, 

troattom, dychwel eilwaith. 
2: Dychrynailſt di y ddaiar gron 

3 holltaift hon yn ddrylliau, 
Cans o'th lid ti faglo ymae, 

iacha, a.chae ei briwiau. 


3 Dangoſaiſt 'th elynion di 

o bivys caledi ormod, 
A'rddiod aroifſt yn eu min, 

oedd megis gwin madrondod. 
4 Rhboddaift faner, er byn i'gyd, 

i bawb o'r byd a'chofnant, 


q ianeru drwy dy air gwir, 


cros lu y tir le y trigant : 


5 Fel y gwareder drwy lan hwy1, 
bob rhai o'th anwyl ddynion. 
Oachub bwyat 4th law ddeau. 
a gwrando finnau'n flyddlon. 
6 Ynci ſanQeiddrwydd dwedodd Duw 
lawen yw fy'nghyfamod, 
>liarannaf Sichem rbydd y glyn, 
 meſuraf ddyffryn Succod. 


) Myki biau y ddwy dref tad, 
ſef Gilead a Manaſle, 
Epbraim hcfyd ywnerth fy'mhen, 
a Juda wen f'anneddle. 
2-Ym 


_ <w— "- 
>. —————— —_ Fe —_— 


7 
<C———_—_ - anroueaooo oli... wo oe + 


Plalm. L x1. 


3 Ym Moab ymolchi a wnaf, 
dros Edom taflaf f'eſgid, 

A chawardded Paleſtina gaeth, 
a'i chwerthin actb yn rhybrid. 


Duw, pwya'm dwg i r ddinas pref ? 
g pwy £5. dwg 1 dref Edom ? . 
10 Erytein gwrthod, pwy ond ti, 
o Dduw a'mleddi droſom ? 
Ynot unig mae'n coel ni, 
perhon itia'n gwrthod, 
Er nad acthoſt o flaen ein lu, 
bydd ar ein tu-mewn trallod. 


11 Ounig Dduw, bydd di' ni'n borth, 
ofer yw cymorth undyn. 

12 Yn Nuw y gwnawn wroliacth fawr 
fo ſathra'i lawr y gelyn. 


P$SATL, 6L. 


7 mae yn dymuno ar Dduw ei achub rhag et erliday, 
a'1 gadarnhau yn ei dyrn.s, drwy addo mawl tragwyd:! 


| (o Dduw) fy llefain i, 
acar fy ngweddigwrando : 
2 Rhof lef o eitha'r ddaiar gron, 
a'm calon yn llyſmeirio. 
Dwg f i dollgraig uwch ni mi, 
ac iddi bydd i'm derbyn, 
Cans craig o obaith twr difoſt, - 
y m fuoſt rhag y gelyn. 


4 Ofewndy Babell y bydd byth, 
fy'nrhigfan dilyth dedwydd : 

A'm holl ymddiried a fyn fod 
ynghyſgod dy adenydd. 

5s Sef tydi Dduw clywailt yn glay, 


ſy addunedau puraidd : 
Rhoil 


Be . _S 


Ml 


© fwd 


At 


Plam.L XII. 54 


? hoiſt erifeddiaeth i bob rhai 
2 ofnai dy enw ſanRaidd, 


5 Rhoi oes i'r brenin : nid oes ferr, 
fo fydd fyw lawer blwyddyn, 
1 (Dduw) gar dy fron y trig yn hir, 
| dodd nawdda gwir iw ganlyn, 
$ Athiwyy rhai'n y molaf fi 
dy enw di yn dragywydd. 
A cfelly peri i mi gwplau 
fy addunedau beunydd. 


P$SAL. 62. 


Dafydd yn dangos fod yn rhaid i bob cened! ymdiiried 
mnNuw. Ac na thal dim heb Dduw. 
TY unig Dduw ydyw fy'mlhaid, 
þ mae f'enaid yn ei ddiſgwyl, 
0 honaw ef,a thrwy ei ddiſgwy], 
daw iechyd ym' o'm hanhwyl. 
2 Duw yw fy oghraig, a'm unignerth 
ac y madferth fy cinioes, 
Acam hyn drwy ymddiffyn hir 
min!'m yſgogir eiſocs. 


3 Bahydy mae'n eich bryd barhav, 
i fwrw eich maglag aflwydd, 
Lleddir chwi oll ; gwthir yn llwyr 
fel magwyr ar ei gogwydd. 
4 Ymgaſglent, llunient gelwydd mawr, 
iw roi i lawr oi fowredd, 
Ar eutafoda rhoi bendith 
a melideth dan ei dannedd. 


5 Fyenaiddod (erhyn i gyd) 
ar Dduw dy fryd ya deytal, 

Yatho gobeithiaf $i er byn, 

cfoa'm tyn o'm gofal, 


Pſalm. L XIIN. 


&s Sef craig ymddiftyn yw ef ym, 
ty' nbwr, a grym fy mywyd, 
Am hyngy y credaf ynwir 
na'm mawr yſgogir ennyd. 


5 Yn Nuw yn unig mac i gyd, 
fy iechyd, a'm gogoniant, 

Fy'ngbraig yw, 2m cadernid maith, 
2'm gobaith yn ddilyſſiant. 

3 Gobeithiwch yntho : gar eifron 
rywelltwch galon berffaith, 

Ac ymddiriedwch tra focb byw : 
adwedwch, Duw yw'n gobaith. 


Plant Adda, gwagedd ynt i gyd, 
, plant gwyr Ad bud 2 dn 
Gwagach na gwygedd yn eu taw], 
mewn mantawl wrth eu codi. 
10 Na rowch eich coel ar gam-na thrais 
rhaid ywi falais drwccio : 
Os cynnydda cyfoeth y byd 
na rowch mo ch goglyd arno. 
11 Duwalefarodd hyn unwaith, 
mia glywais ddwywaith bynny, 
Sef, mai Duw biau'r nerth i gyd, 
goſtyngiad byd, neu fiynnu. 
12 O Arglwydd, ti befyd a fedd 
drugaredd a daioni, 
I bawb dan gwmpas wybren faith, 
yn ol et waita vteli. 


P$8AL.6;. 


Daſydd wedi diange 0 Ziph yn diolch i Dduw amt 
waredu, yn prophwyde diniſtr gelynion Duw , a dedwnys 
dawch y rhai a y:;nddiriedant yntho. 

Ydio D&iw yw y Duw may, 
mia geifiai'n foreu atcad, 


IC 


Plalm..L XITI. 55 


Y mae fy enaid yn drafſych, x 
2m cnawdd mewn nych amdanad. 

2 Mewn lle heb ddwfr, mewn crinder cras, 
ceifiais 0'th ras dy weled, 

Mal i'th welſwn yo y Deml gynt, 
ar helyat nerth gogoned. 


; Cans dy drugaredd (o Dduw byw) 
llawer gwell yw na'r bywyd, 
A'm gwefuſau y rhof yr foal, 
a cherdd ogonawl hyfryd. 
4 Felly cra fwyf fi tyw y gwnaf, 
ac felly'th folaf etro, 
Ac yn dy enw-di ſyd'gu 
y caf dderchafu'n wylo. 


5 Digonir f'enaid fol A mer 
achyf] wn fha(d-<r hefyd, 
A'mgenau i ga 1 y moliant taus 
2 phur we: uſau hylryd. 
6 Trafwy fi yn fy'ngwely clyd, 
cf yn fy'1nryd dy gofio, 
Acyngwiliadwr-aethau r nos 
caf achos i tyfyrio. 


5 Acamdy fod yn gymmorth ym, 

drwyfawr rym'dy drugaredd, 
© Fy boll orfoledd a gais fod 

dan gyſgod dy adanedd, 

$ Y maefenaid wrthyd y nglyn 
dy ddean ſy'n ynghynnal. 

9 Elont i'r eigion drwy drom loes, 

« | yrhaia'm rhoes mewn golaf, 


* Bw Syrthianc bwyntwy ar f'in eu harf, 


ly noeth er tarf i'r gwirion. 
A chwedi eu meirw hwynewy dod 
yn fwyd Ilwynogod gwylltion, 
F 


:1 Ondy brenin yn enw ei Dduw 

| boed tra fo byw ya llawen. 

A phawba dyngo iw fowredd 
agaiff orfoiedd amgen. 


x2 Ond ordiwedd y daw yn wir, 
| fe a dywelldir tywod, 
q T gu ſafnau y rhai y {ydd 
yn tywalle celwydd parod. 


I 


PsSATL, 64. 


Daſydlyn eweddio'n erbyn celwydd a cham-gybudii- Þ | 
ad : er cyſur Ir cyfion y mae yn: dangos coſpedi gaeth- 


y enwir. 


Arglwydd Dduw, erglyw fy llef, 
'©, a chlyw, o'r nef fi'nerfyn : 
 O Nduw cadw fy einioes i 
y ſydd yn ofni'r gelyn. 
2 A chuddia fi dros ennyd bach 
rhag cyfrinach y rhai drwg, 
A rhag terfyſg y rhai ſy'n gwau, 
i wneuthur cammau amlwg, 


Hogi tafodau fel y cledd, 

a dwedyd buſtledd ddigon, " 
Saethanrt ergydion i'm ſyrhau, 

a'r rhai'n oeddeirizn chwerwon. 
4 TI faethwn ddirgel bigau dur, 

yn erbyn pur ci galon, 
Yn ddiſymwth heb ofni neb, 

a thrwy galineb creulon, 


s Yrmgryfhant bwy yngwaith y fall, 
gan guddio'n gall cu rhwydau, 
Yna y dwedant pwy a'n gwel 

ya bwrw dirgel faglau? 


Pſalm. L XV. 56 


6 Gan chwilio dyfnder drygautrwch, 
o fern dirgelwch cigion, 

A phawb iw gilydd yn rhoi nod 
ogeuedd gwaelodd calon. 


Ond y mae Duw a'i ſaeth ynghudd, 
; todd vn ddirybudd ergyd, : 
Efa dal adref yr hawl hon, © 
yn ddyfa archollion gwaedlyd. 
$3 Gmaith y tafodaudrwy lle y bo, 
afynn lwyr ſyrthio arnynr, | 
fi- Þ Pob dyn a'i gwel a dybia'n well 
th | gilio ymbell o ddiwrthynr. - 


o Ynay dywaid pawba'igwel 
emaith y Goruchel yw hyn, * 
Cans felly y deallant hyy © 
y cosbir fwyfwy'r gelyn. 
10 Oad yn yr Arglwydd Hawenba, 
ac y gobeithia'r cyfhion, * ** 
Azorfoledda yntho'n i2wn ' - © 
pob dyn ag uni2wngalon. - 


PsAL. 65. =p : 


T fyddleniaid yn diolch i Dduw, am eu dew#s a'i Iy- 
mdraethu hwy, ac am ei fendithiont r ddatar. 


i (o Dduw) ygweddaimawl”. 
ya y ſan &eiddiawl Sion, 
Itiytelir drwy holl gred, 
bob gwir adduned calon. 
2 Vawb fydd yn pwyſo atrad ti, 
a wrendy weddi doſtur, 
Acattad ti y daw bobcnawd,, _ , - 
e mwyn gollyngdwad llafar.. 


5 Perbau trowfion, a geiriau mayr, 


Gal myfi ir llawr bwriaſanc, 


4 Dyectholedig dedwydd yw, 


5s Duwn ceidwad artebi i ni 
Holl obaith wyd drwwy'r ddaiar hon, 
'6 Hwnaficcbra bobuchel fryn 


Pſalm. L KV. 


Ond tydi Dduw rhoi am gamwedd 
drugaredd a maddeuant. 


caiff neſnes fyw i'th Babell, 
Trig i th gyntedday, ac rth lys, 
a'th ſan&aidd weddus gangell. 


 ©'th ofni i'thgyfiownedd, 


a'r mor cynbyrfdon rhyfedd. 


2'i wregys yn gadernyd, 
7 Hwna oftega'r mor, a'r don, 
a rhuad eigion enbyd. 


A holl breſwyIwyr eithaf byd 
ſy'n ofni'gyd d'arwyddion, 
I tiſgan foray, a chan hwyr, 
y canant laſwyr ffyddlon. 
9 Dyfrhau y ddaiar ſechyr wyd, 
afon Duw lanwyd droſti, 
Darperaiſt lif- ddyfr rhyd ei llwr 
iv thramawr gyfoethogi. 


1x0 Pobrhych yr wyd yn ei ddyfrhau, 
a'i chwyſau'r wyd iw goſtwng, 0 
A'irhoi ym mwyd mewn cafod with, 
iw chwd rhoi fendith deilwng. 


21 Coroni'r ydwyd ti fal byn 6 
y flwyddyn 3th ddaioni, 

Y flordd hyn a'r modd (Duy fy ner) at 
diferaiſt fraſder arni. ; 

23 Ef addifera firwyth dy ſerch 
ar bob rhyw-linnerch ddyrys, 


Pob mynydd ſych.yna uchder gwlal 
ofirwyth dyridy dengys. 


Pfalm. LXVE, 57 
13 Drwy dy fendith y gwaſtad dir ' 

2 guddir oll 3 defaid, 
Crechwennant,cannant bawb yaghyd, . 

ar wid ac yd eillonaid. 


Pg AL. 66. 


Tmae'n annef pawh i' foli Duwnei weithredeedd, 
« yn dangos ei alli ef a'i drugaredd i Iſrael, ac yn dyſzu 
itawb ei ofid a'i foli ef: 


Y” Nuw ymlawenhewch i gyd, 
yr hollfyd, a datcenwch 
2 Ogoniant eienw hyd y nef, 
2": folianr gref adraethwch.  _ 
3 Wrth Dduw dwedwck fo bair dy law 
ithelyn oerfraw anfad, 
Ring amled yw nerth x law hon- 
i dy gaſcion danad, 


4 Felly'r holl fyd i gydairhi 
itia ymoſtynganr, _ 
Canant yr' fawl, ac ant byd lawr, _ 

ith enw mawr y canant. _. 
x 5 Odowch, edrychwch ofnus yw 

eweithredoedd ein Duw cyfion 
Ofn ei weithredoedd a rydd ddyſg 

ymyſg holl feibion dynion, 


6 Fodroes y mor coch yn dir ſych, 
ai wyr yn droed-ſych drwyddo, © 
Athrwy yr afon : llawen fu, No 
ci bod heb wlychu yno, | ! 
1 Ef bych bydd lywydd cadarn,gwych __ © 
ai olwg edrych beunydd © © 
Ar 7 cenhedloedd drwy'r holl fyd, 
- nichyfyd rhai anufydd, 
| '--Þ 


— - 


3 $ © 


» 
. 


- 


Plalm. L XVI. 
8 © Obobloedd molwch Dduy ar gais 
a moeſwch ]ais ej — aug, ; 

9 Hwnſy'n dal bywyd yu y gyaed 
a ddil e1 tracd na lithrane, © 

10 O Dduw profailt a choethaiſt ni 
ua wedd a choerhi arian. 

3x Yngacth y dygaiſt ni ith rwyd, 
ein cyrph a waſgwyd weithian. 


i2 Aethom C Crwy ddwfr a than. ya gieth: 
bu rat'n marchogaerh arnom : 

Q peraiſt byn : nibu.chwaich bir, 
1 ddiwzll dir y daethom. 

: 3 Acoftrwm poeth i'th dy yr af 
talaf fy adduneday, 

4 Y rnal mewnt Cimngs THC 7 wy tris. 
addewais a'm tal, * : : 


15 Poeth ebyrth breifion yt rol, 
aroplacth cof cyfammod, 
Yoheo, by rdd, offrymmu a waaf, 
acetto rhoddaf* fychod, | 

16 dowch yn NESs: ogy chi 


ſy'n ofni D:iw tra boes, 
My a  acgat ichwin firzech 
pales a woaerh i im heiniocs.” 


17 Llefaisi arno Pm. genan, 
a'r tafod man a'i-molawdd, 
18 Pe rroeſwn fy "nghaloo ar fai, 
Daw 'm gwrandawſai' nanawdd, 
15 Diau Duw a'm clybu yn hawdd, 
gwrandawawdd at fy'ngweddi, 
Bendigaid yw : foa'm clywawdd, 
Ni throes mo! i nawdd oddiwrthi. 


SAL, 


Palm. LXVIL LEVIII. 58 


P$SATI. 67, 

Gweddi om.lewyrch wynebpryd Dup, fel yr adwaener 
i farnedigaethau. A dgngos mai Duw [5 n Iywodrae- 
tha pob peth. ">236.-N4- = £ | By OK - 


Rugaredd Duw i'nplith, 
FT a rhoed ei fendith droſom, 
Athy wynned ei wynneb-pryd, 

a'i nawdd, a'i jechyd axnom. DES 4 
2 Fel y gwyper dy;yrdd;.. 


drwy'r ddaiargydw dd gay aydocedd, 
A'th iechydwriaeth di-(oD uw). : 
y'myſg pob rhyw genhedloedd, 


3 Duw, moled pobloedd di, ; 
rhoent fawl a bridrwy'r bolifyd.. 
1 A'r holl genhedloedd is wybren, 
byddint lawena byfryd. _ 
Cans tia fernin 1iawn ... 
y bobl drwy lawn wybodaeth, 
Acaroi't holl genbedloeddar 
y ddatar mewn llywodraeth. 


5 Duw, moled pobloedd di,” © 
rhoent favet abrixray's botifyd. | 
6 Ynrhydd y-rir ffcwych i'n plith, * 
a Duw ei fendith befyd._ 
7 ADuw, ſef Duw ein rad, 
arotho eirad a thycciant, 
A therfynau y ddaiar gron, | 
a phawb ar hona'ihofnant. : * 
Ps ar, 68. | 
Dafy4d yn danggs trugargtdau Duw iw boh!, a bed 
Eglwys Duw yn 1hagori ar bob peth bydol. 
Mpyſoded'an Daw'eih Net, | 
gwaſgarer ci _ got. 8 
F ; 4 


Pſalm. E XVIIEL 
Un drygddyn honyat nac arhoed 
| oy; on Bu % i gaſeion. : 
2 Oschwalumwg mewn gwyat ſy hawdd, 
. os rawdd cwyr wrth eifiaſdan, - 
Ec] bynny o flien Duw (yn wir) 
yr enwir a ddiflannan. 


3 O:d lawenycher ger bron Duw 
y cyfion,'im orfoledd ; 
A'i hyfrydwch hwyntwy a fydd 
ya llawenydd cyfarinedd, 
4 Cenwch, \ radiwck title Dive, 
ſef bwn yw uwch y nefoedd 
Yn marchogaeth,'megis ar farch, 
iw enw rowch barch byth bythoedd, 


5s A gorfoleddwch gar cifron, 
Duw tirion, 14d ymddifaid, 

Ac i'r gweddwon mae*n farnwr da 
yn ei bry[wylfa gannaid. 

6 Duwa wna rai mewn ty'n gytung D 
ci hun mac'n gollwng gefyn, | 

Ac yn rhoi trigfan mewn tir cras, 


i ddynion atcas cyndyn. + , 0 vl 

7 Panaetboſt (Diuw) oflaen'dy ls, Yn 
dy daith 2 fu drwy ddryſni, - | 

3 Y ddajar crynodd o flien Daw, 8 
a'r nef rhocs amryw ddefni. 

Ac {cIly Sinai o flaen Duw, '  ' Gy 


ſef (unduw Iſracl-howddgar.) 
9 Ard'ctifeddiaerhhitlaift law - ! 


1 ddifi;naw y ddaiar, 1 
10 Gwrteithiaſt hon, dy bobloedd-d; - + fy; 
{vdd ynthi yn preſwylio : | © 


Oth ra1 darperait-NDdpy ito tlawd, , - ; 
y 3 gael digondawd'yao, ., ,,;- | 


1 Y: 


Pſalm. EX VIH.- 

1 Yr Arglwydd Dduw a roddai'r gair 
mawr mintai'r cantoreſlau : 

12 Cilient gedyrn : gweiniaid arhonr, 
yr ysbail rhont yn rhannau. 


$1; Pcs ymdroech mewn pardduallwch. 
chwi afyddwch fel y glommen, 

A'iphlu yo aur acarian reg, 
yn hedeg is yr wybren. 

14 Hon pan waſgarodd Duw yn.chwyrn, 
bob cedyrn o'i gaſeion, | 

Odd mor ddiſgleirwych, ac mor wenn, 
ac eira'ar ben bryn Salmon. 


13 Mynydd Duw ((ef Sien) y ſydd. 
fel Faſan fynydd tirion : 

Mynydd Faſan uchel ei grib: 
cyffelib yw i Sion, 


15 Chwychwi fynyddocdd cribog pam ©. | | 


y bwriwch lam mewn cyffro ? 
Duw ar Scion ci ſerch a roes, 
llemyn cf eifoes drigo. 


y Rhif ugain mil o filoedd yw- 
angylion Duw mewn cerbyd: : 
Yoghyflegr Sinai y bu ei wlith,,, 
bydd Duw iw plith hwy hefyd.: 
18 1r uche!der y derch-faiſt, 
a chaechludaiſt gaethiwed, 7 
Cymraiſt, doda:fſt þ rae Duw I6n, . 
i ddynion cedd dadiniwed.: 


1 Bendigaid fyth fo'r Arglwydd mann. 
am dioniau ci ddaiont. 

Ni iechydwriaerb i ni'nMiwyth . 
oberfiewyth ei haeliont. 

2 Efeei hun yw'n Duw ni i gyds.. 

kf Duw.n _— helacth,. 
| «0 


— — - 


| 


_ 


Denys - 


—_ —_ p_ — _—_ - 
= = _ v % 
CCC} — — _ —_———_ —-— _ - _ 


| 


By 


1 
F 


| || 


Phlm, LX VIII. 


Drwy'r Arglwydd Dduw cawn ya ddi ſwrth, 


ddiange oddiwrth farwolaeth. 


2: Duw ynddiammau a dyrr ben, 
a thalcen eielynion, 

A choppa wallcog rhai a fo 
yn rhodio mewa drwg crevlon. 


22 Dypaffy'mhobloedd (meddai ef) 


hyd adref fel o Faſan, 
A ddygaf hwynt iw hol drachefn, 
fel! o'r mor donlefn allan. 


2, Fel y gwlychech ditheu dy draed 
yn nit gwaed dy ddigaſſau, 
Acy Iiyto dy gwn heb gel 
y gwacd a ddel o'i briwiau. 


24 Gwelodd pawb (o Dduw) dy yſlad, 


yn dy fynediad ſanCtaidd, 


' Mynediad fy* Nuw frenin fry, * © 


fcl byn iw dy cyſegraidd. 


25. Y cantorion, aent hwy o'r blaen, 
ceradorion aen ol ynol, 

Ana 'r gweryfon, beraidd gan, 
ar tympan yn y canol. 


25 Cloitorwch Diuw bynny ſydd dda,. 


yN mhob cyn lifa ddiwael, 
A chlodiorwch yr Arglwydd Ton, 
chwi fydd o fiynnon Iſracl, 


27 Docd Benjamin y lywydd bach, 
doe: b.tlach dugiata Juda, 


| Docd Nepinali, a Zabulon, 


a i CYW'10g* ys _— 

28 Dy D.uwadietnodd i ti nerth, 

ai lay ſyd! bryaferth geidwal, 

Puw cacarn Aactto yn faith 

| os waith dygariad. 
-& 


— 
S ” ——— — — — —— - _— ———————— —  —_— 


Palm. LXI þ 60 
©) Er mwyn\ Caerfalemadail deg 
chydd cedyrn anrheg yty. 

0 Diferha'dyrfa y gwaywltyn,. 
I 7c rhaia fya ryfely. 
Dewr fel teirw, nwyfus fel loe,* 

rhei'niaroe yr arian : 

YDcione i'r iawn 2: xyn nerth anwy' 
a goſtwng hwy yn fuan. . 


1 Ypendefigion o'r Aiphe draw. 
addaw, ac Ethiopia, 

TA Dduw yn bryſzr iroi rhodd, 
acaberth gwirfodd yna. 

72 Holl dyrnaſoedd y ddaiar lawr, 
i DJuw mawr cenwch fol ianr, . 

Cenwch,cenwceh ei glod-yn rhwydd, . 
ſef Arglwydd y ogoniant. 


33 Hwn a farchoggodd y nef fry, 
a bynny o'r dechremid : 

Wele, daw nerthol fain ei let 

S ocitha'r nef j waſtad, | 
34 Rhoddwch gadernid i Dduw ner, . 
lef uchder eiragoriacth, 

Yyddar Ifracl, a'i-nerth | | 
uwch wybrau pryddferth gywaeth.- 


35 Daw, o'th gyſegr 3th ofnir'di .' 
Duw Iſrael dodinerthoedd, 

Achidernid mawr wyd i'ch laid, _. - 
bendigaid fych oes oefordd. | 


Ps AL, 69s. - 


Srrch Dada , a'i flinderau : erenlondeb 'e1 ed 
Wn, ej gyſur, o't glodi Dduw': y ma? efe hefyd yn 


mz'g tob creadar. 3 foli Dum 5 ac Jt prophwyas am ' 
dyrna.: 


Pſalm. L XIX. 


drn# Chriſt: ac yny pſalm hon mae Daſyia Jl dre 


wydd 8 Griſt. 


A Chab & Dduw (y owra” m = gwinerk) 
tros f'enaid dacth lif-ddyſr-loes, 
2 Yrwyf mewn dyfnder 1 rom ynglyn, 
heb le !mddiffyn feinioes. 
O'r dyfnder daethym fel ar fawdd, 
a'r frwd alifawdd uchod; . 
3 Sychodd fy" ngheg, blinodd fy lai, 
a m ]llygaid pellais gatfod. 


4 Ahynwrth ddiſgwy]l Duwa i ras, 
wele fy'nghas yn amlach 
Nia'r gwallc ar ben fy'ngboppa fry, 
a 'r trowlion [y'n gidarnach. 
Y rhai celwyddog, taction yn 
rhois iddynt beth ni chelais. 
5 Adwaenoſt (Dduw) fynfydrwydd mau, 
am beiau ki ni chuddiais, 


6 Ofmplegidi dim. gwarth ni chanc,.” 

y rhaia gocliant arnad, - - | 

\ Naad (Diuw'e }l uoedd) fcfi na chrais. | 
ir thai a ymgais artad, ; 
7 C(Duviſracl) (ef er dy fwyn, 

yr »yf yn dwyn gwarthrudd-deb, 

A thrwy gywilydd ymarbois, . _ 

mewnchwysy tO1S iy wyneb.. 206 


8 Tbobl dieithr wv 6, (gwn'pa mw) 
i blanc \ſp'mim fel cltron. 

9. Amfd fyſerch a'm zel jth.dy., 
im hyſ. byd fy ngkhlon. 

Caas cabl y rhai zh gablanc di 

ar Pucha i mae*n diſgyn. 


10 Fy' nagrav, cyſtndd, I'm bun-pryd, 


ynt wares gid 2m herbyn, '- 


11 A 


Pſalm. L XI X. 


11 Aphan wiſgwn i liain ſach, 
bum ddiyſRyrack lawer; | 

12 Bum chwedyl drwsigryf athlawd 
i r meddw yn wawd iw harfer, 


3 Oud FArglwydd Dduw, gwnaf attad ti- 


fy ngweddi-yn amſerol, 
02wrando fi i'th wirfawr hedd, 
xc ith wirionedd graſol, 


14 Du », gwared fi, a gwna fn rhydd, 
o'r dom y ſydd i'm ſuddo, 
| caſeion, dy!{roedd dyfnion, 
a mi nid ofnaf gyffro. BED, 
1; Nal:fed dwfr drofof*'yn ft: we, 
na'm Hynced amrwd ddyfnder 
Nzchwed pydew arnaf chwaith,. 
me'i ſafn diffaith yſceler. 


15 Garando fi bellach Arglwyd& 
cans da yw dy drugarettd; - 
Wn amlder dy Cofturi mawr-" 


edrych i Jawr rhag rrowſedd, Ss L 4d 


1 O'm cyfyngderoddiwerth dy'was - 
nackudd mo ras dy wyneb, | 
Rayf yn gweddio pn fy'ngloes, t. 


Dow bryfl12 mocs y*m atteb. | 


BI Ncfha at Fenaid Arghwydd:anau, 
er fy rhyddhau a'm gwired, | 
ors ymddiffyn rhag cael o bon. 
gin fy'ngelynion niwed.. 
) Duw dia .cliobobparth* - 
fy ng wr 1dwyd d, gwarth, am cwalydd: 
Jicrwy 4! ri dio par dy fron £523 
Fac 'y'ngclynion beunydd, 


0M. wn gorthrwm ofid yr wyf fi - 
a gwatth jn torri/oghaten : 


Diſgwyl, | 


— —————— - 


Pſalm, L XIX. 
Diſgwyl, cymhorthwyr, ni ddoe neb, 
ni chawn gyſurdeb tirion. 
21 Buſtl arocſan yn fwyd-i mi, 
finegr o dorri ſyched. 
22 Eu bwrdd boed iddynrt fagl aflwydd, 
a'i llwydd yn dramgwydd bydded. 


2; Areullypaid dallineb doed, 
iw lwynau' boed crynfeydd. 

24 Tywalltarnyat dy ddig a'th lid, 
doed iddyntofid beunydd. 

25 Boed eu palaſau'n wag beb wed, 
ac anghyfannedd iddyn, 

Ni allo neb na dydd na nos 
mo'r aros yn eu,tyddyn.. 


25 Cans yr bwn a darawſyd ti 
mae*rheiniyndierlyd, 
A'r doluarau y ſydd o'th friw. 
ymaent iw hedliw heiyd,. 
27 Dod gamwedd ar en camwedd by 
na ddont mwy :ith gyfiownder 
28 Ymaith olyſr y bywyd.llawn, 
o ſylg y cyfiawa tyaner, 


29 Finnau pan fwyf ofidus wan, 
| a phan fwyt .druartbefyd, | 
Ny iechydwriacth di (6 Nduw) . . - 
eilchwyl i fyw a'meyfyld. - ] 
30 Molianniaf d'enw Dduw ar gan, 
| fal dynaf'amcan innau. - 
31 A hynſydd gwell gin Dcuy deyrn - 
| nag ycha chyrn a charnat's j 


ERS VY 


a 


33 Duy 


Pſalm. L X X. 


- | ;3 Duw gwrendy dlawd, niddirmyg lef 


ei gaethwas ef ſy ferhiint. 
;4 Neff, a daiar, a mor, a hya 
aymlyſg ynthyn, molanr. 


1; Cans Duw a geidw Sion deg, 
2 threfna'n chwaneg Jada, 
A deilada ddineſydd hon, 
; ddynion ya breſwylfa. 
15 leet weiſion ef a'i hil, 
a't heppil, a'i meddiannant, 
Arrhai a hofa yn ei enw to, 
yn bynno a breſwyl:ant. mls mp 


Ps AL, = 
Coedd; am gymmorth pryſſur 3 ac yn erbyn eiehnion, - 


Uy pryſura i'm gwared f, 22 b 
[) lon, br yfha di 1mm cymmiorth. & 
2 Guarth a gwradwydd a ddel irblaid ,- 
agais 1'm henaid ammorth. FP 
Dry wradwydd troer y rhaia ddwg 
i middim drwg ew yllys. ; 
; Mekfi fo'i gwobr, a draeth haha, 
am danaf yn ddirmygus. | 


; Yſawla'th gais calonnog fydd, 

odra llawenydd ynod, | 
weded ſawl a'th gar bob amſer, 

mawrhyger cin Duw bynod, 

| Minnau'n dlawd, ac yn druan fydd,. 
Duw bry fla bydd yn agos : 

ymhorth a'm ceidawd wyd yn wir. {. 

(oArglwydd) na hir aro. 


Pſalm. LX X 1. 


Ps 4k. r& £ 


Gweddi ( drwy fad) ar i Pduw ei waredu ef | 
rhac ei ſab Abſalom greulon. 


4 'l a'mddiriedais ynod ('Ner_ ) | 
M n2'm gwradwydder byth bythodd. 
2 Duw o'th gyfiownder gwarecd 6, | 
a chlyw fy'ngbri hyd nefoe-'d. | 


3 Duwbyddyn Braig.o nerth i m3. ( 
i gyrchuatci'n waſllad, 
A phar fy'nghadw i yn well, | 


ci yw fy ngbaſtell cacad. 


4 Duw gwared ko law'c trabaus 
a'r gwr trofaus, a'r trow[ddyn. 

5s Ynot ci Dduw bu'ngoglud maith, 
a'm gobiich er yn ronyn. 

6 Ogrothfy'mam'y tannaiſt fi, h 
rhoiſt ynof ent erts, | 

I tithau fytb, am hyn.o haw], = © 
y canaf fawl heb peidio. 


5 TI lawerdynbumanferth-jawn, 
tl yw fy nerthlawn lywydd, 
8 Fylafnbydd lawn o'th fawl gan dant MY * 
ac o'th ogoniant beunydd, 
'9. Nac eſgeuluſa fi na'm braint. 
yn amſer henaine truan.. 
Er pallu'r nerthb, na wrthod fi, q 
Duy edrych diar{oedran : | 


10 Mcdd fy'nghaſeion r'wyt yn wann.- 
hwy a ddi(; wilian Caraf* 

Y:ingy. gbo-aſave yn di ſynn, 
gin dd welyd hyn am danaf : 


13- Duw 


Pllm. LX XL 


11 Duw ai gwrthododd, (meddant hwy) 


eclidiwch fwyfwy bellach, 
Adeliwch ef, nid oes drwy'r byd 
yr un a'i gweryd haiach, 


| 12 Erbyn o frad, (Duw) bydd di well, 


na ddos ymhell oddiwrtby, 

Fy Naw pryſura er fy'mhorth, 
acanfon gymmorth ymmy. 

13 Angau gwarthus pobrhai a gant 
a wrthwynebant feinioes, 


 Gwradwydd a gwarth iddynt a drig, 


a gynnig i mi ddrygloes. 


14 Fy'ngobaith innau a ſaif byth 
yn ddilyth afafadwy. 

Yaddiried ynot (Dduw) a wnaf,. 
aca'th foliannaf fwyfwy.' - 

15 Dy iechydwriaeth ſy i'm genan, 
yr bwn ni than funudyn, 

N'thgyfiawnder, ac niwn i 
ddim o'r rhifedi arnyn. 


16 Ynghadernid yr Arglwydd Dduwe. | 


tra fwy fibywy credaf, 
Ath gyhownder di byd y brig, 
yn unig hyn a gofirf, 
[7 Daw, dia ddyſgaift i mi hyn,. 
do, er yn blentyn bychan. . *. 
Abyd yn hyn r-wyt ya parhau 
i olod d'wrthiauallan. - 


, "EIS FIND We 
18 O Duw na'wrthod fi yo hen 
am pen, a'm gen yn llwydo, 
Nes i'm ddangos i'r rhai ſy'n ol 
dy wrthiau nerchol erto. 


19 Dy gyfiownder ya whe] acth, 


yr bw a wnaeth bob-mpweedd, 


63 


, 


Duw pwy y {ydd debyg i ti? 
nid ydym ni ond gwagedd. 


20 Duw gwnaethoſt di ym'fyw yn brudd, 
a gweled cy{tudd mynych, 


Troilt fi i fyw, dychbwelaift fi, | { 
drwy'nghodi o'r feddrod rych. 

21 Mwy fydd fy mawredd nag a fu, 9 
troiim diddanu innau. | 

22 Yrcay molaf dyairam byn, © Io 
ar nabl offerya dannau. | 

'O Sand Trae), canaf bvn, 0: 

ar delyn, ac a'm genau, 

23 Amytty waredf-enaid 1, 11 


ewnaf iti hyfryd leifiiu. 
24 Canaf y't hefyd;gyfion glod | 
a m tafod : wyt iw haeddu, - ; 
Am yr warthaw a gwarthruddiaws 812 
fy'oghbas ſy'n ceifiaw *nrygu. 


Ps al. 72. | 
Salomon. a'i deyrnas yn y pſalm hon y1 ar) 8) 


figur 6 Griſt a'i ogoniant. 
Uw dod i'r brenin farn o'r nef, 
dod iw fab ct gyhhowndeb, 
2 Ynay rhydd rhwng pobl iawn fatn, p15 
ac i'r dyn tlawd uniondeb. _ 
3 Heddachyfiownder yn ol byn, 
cair ym bob brin a mynydd.' 
4X | rar” arlleſg achuba wana, 1 
fe ddryllia y gorthrymmydd. 


Hwy a'thofnant byth ar bob tro, 
tra treiglo haul a Ileuad, oe 

6 Foddiſgyn fel glaw ar wellkt-g}is, ' i 
-pcu gafod ftisar waſhad 


7 


1 I ddyddiau ef cerir yr iawn, 
xr cyhawn a flodeua, 

Ac aml fydd hedd ar ddaiar gron, 
tra for lloer hon yn para. 


$8 Llwyddaefe o jor byd for, 
o'r firwd hyd oror tiredd, 
lo Eigasymgrymmant, Iyfanc lch, 
' hydyranialwch cyrredd. 
10 Cdeyrn o Tharſus frenhinoedd, 
aco'r ynyſoedd canol, 1 
'O Stba ac Arabia deg, 
doe bawb 2'i anrheg reioi. 


111 Yr holl frenhinoed doent yn ll:;, 
| athan ymgrymmuareo, - 
"Mr holl genkedioedd, felrn gaeth, 

| a waant waſanaeth iddo,- 


' fo'igweryd pan weddio,: 
'Bydd i bob dyn yn nerthol dwr, 
ar ni bo pleidiwr gantho: | 


# It; Ef actbyd yilawd mewn rhaid;. © 


|F foachubenaid glanddyns ' 
114 Foa't gweryd rhag'ewyll a drwg, 
 gwerthfawr iw olwg ydyn. 
£15 Felly bydd byw : roir iddo dda, 
| fef aur oSeba ddedwydd, 
 tlvya weddiant arno fo, 
ginei fendithio beunydd, 


16 Rhyd pen y mynydd yda gan, 

| felbrig coed Libin Solan | 

\'rplant cyn amled ar gwelle glas, 
orddinasa flagurine, OV 

17 Oshaul cylch wybrea bfth a'dry, 
bjth pery eaw iddaw, © 


Pſalm. LX XL. 


12 Cans y Cyn rheidus, a'r gur gan; . 


Pawb 


Pſalm, LXXEIT. 


Pawba'i bendithia ef yn wir, 
pawb a fendithir ynthaw. 


18- Bengigaid fo yr Arglwydd Dduw 
({ef Duw yr Iſrael dirion) 

Efc'n unig byth (y'n parhau, 
i wneuthur gwrehiau mowrion, 

19 Bendigaid tytho i enw byth, 

* gogonedd dilyth iddo, 

A'iglod llenwir-y ddaiaren : 

Amen, Amen; bynfyrbo.- 


Pg AL, 73+ 


Dapeon dyfen 1 ddynion nad anghyſurent er gweled 
Ilanddiant yr enwir,, neu aflwyddiant y cfion , yn y yd 
hwn drwy ddangos mor. ddifymmmwih y diflanns.y drne, 
s main ewebr 3 daioms. fe "8 


Y* da yw Duw i Ifracl, 
- with bawba waelyn union: 
2 Minnau litheajs, braidd na fyrthiats 
ſwrth wael fu f'amcagion. | 
3 Cans cynfigennais wetb y ffol,. 
ar dyn annuwiol dihir, . we 
Braidd na chwympais pan y gwelais- 
eu hedd a'i golud .enwir.. jt 


4 Can nad oedd arnyat rwy 
i gael marwolzeth ddynol,” 
Lle maent yn byw ya heini hyf, 
yn iraidd gryf ddige nol. - 
s Acniddoearnyart lafur blin. 
hyd y bawn 1 eu deal. 
Nadim dialedd nadim gwyo, .. 
fel y doe ar dilyn ara'l., . , 


' - 


— — - 


Pſalm. LXXI1NL 


fel o fewn cadwyn balchder, 
Jagwiſgant am danynt yn dynn 
(megis dilledyn_) drowſder. 
1 A';illygaid hwynt wy wrth dewhau 
doent yn foglymmau droſodd, 
14 golud hwy, er hyn o wyn, 
wwch meddyl dyn a dyfodd. 


{ Treuthu eu trowſder, bon yn dynn, 
a boſtio hyn ar waſgar 3 
5 Egori fafn at wybren fry, 
a thafod cry? drwy r ddacar. 
10 Am hyn rhai o'i bobl ef 4 chwant 
ed aymddychwelant yma, 
91} Yagweled y dwfr yn loyw lan, 
Ne, f - a thybio y can eu gwala. 


J 1: Cans ymreſymmant hyn yn ſyw, 
i'm? ydyw Duw yn canfod 

P'wy ſydd yn ddrwg, a. phwy ſy'n dda ? 
ydyw'r gorucha'n gwybod ? 

i2Weley London mwya*i.chwant 
caiff fwyaf lwyddiant gwaftad. ; 

Yn caſglu golud a mawr dda, 
bwnnw ſydd {wya'i godiad. 


13 Ofer 1awn ſu.i mi warhau, 
a]lwyr lanhau fy 'ngbalon : 
Golchi fy'nwylo, caru gwir, 
2 bod yn hir yn gyfion : 
14 Cael fy maedduar hyd y dydd : 
ond trwftan fydd uniondeb, 
Os borau, ac os pryd nawn, 
wyk a gawn wrthwyneb. 


19 Hynos dwedwn, a feddyliwn, 
y ryw feddalaidd ammay, 


1; Am hynny ſyth maent yn yraddwyn, 


65 


Wele 3 


- , G 
. . . 
a nn OOO 


— — 


;4 pn nt bo oo er or et EE Er EEE TOE A ns rs Os. 


Pſalm. LXXTIIFT, 


Wele, a'th blagt di y gwnawn gam, 
i ddwyn un ilam a minnau, 

x6 Pan geifiwn ddeall byn ya llwyr, 
o nerth fy ſynwyr ddynol, 

Hynny i'm golwg i oedd flin, 
nes cael rhyw rin yſprydol. 


17 Oad pan euthym i gyſegr Duw, 
le cefais amryw olau, 
Yna deallais i pa wedd, 
y bydd en diwedd hwythau. 
13 Gmwybum i ti eu goſcod hwy, 
le cacnt lam mwy'n y diwedd, 
Sef mewn lle llithrig rbwydd-gwymp trwch, 
anialwch anghyfannedd : 


19 Ond gwedi dodaift iddynt wth, 
diſymmwrth y pallaſanc, 
Mynd o'r byd heb na lliw na llin, 

o't hofn eu hun darſyddanr. 
20Fel breud dwyd pan ddihunai un, - 
y gwnai di iddun ff Arglwydd, 

O'r newid hon y caiff fy'ngtas, 
drwy yr holl ddinas wradwydd. 


21 Bum iddig wrthyf fi fy hin, 
ac oerni fun fy nghalon, 

22 Nas ddcallaſwn byn yn gynt, 
bum ffol un bynt ac eidion. 

23 Erhyn etto bum gyda thi, 
He im twyfi yn ddilyfianr, 

24 Wrth ſy law ddean : wedi hyn 
fy nerbyn i gogoniant. 


25 Pa'm? pwy (o Dduw) (ydd-gennyt fi 
ond tydi yn y nefoedd ? 

Dim ni ddymunwn gyc3 thi, 
wrth weini daiar leoedd, 


26 Fy'ng- 


Pſalm, L X XITIT. 
6 Fy nghalon 1, a'm nerth, 'm cnawd 
T y ſydd mewn palldawd beunydd, 
0nd tydi Dduw ſydd ar fy rhan, 
2m tarian yn dragywydd. 


:1 Aclo ymhell oddiwrtbyd ti, 
y rhe'ni gwnacnt yn ddiffaith ; 
Aca buteiniant rhagot ti, 
y rhei'ni rorrir ymaith, 
:3 Ond mi a ddof nefnes at fy Nuw., 
{y\ngobaith yw i'm calon, 
5 Y traethaf fi ei nerthb, a'i wyrth, 
o fewn dy byrth, merch'Sion. 


Ps AL. 74- 


Achwyn am fod yn diflrywio'r Eglwys, a'r greſydd, 
tr allorau : gofyn. cymorth gan Dduw drwy ffydd 0 1 
gfancd. 


_ (o Dduw) oddiwyrthym ni 
yciliyn dragywydd ? 
Pakam y digi mor danbaid 
wrth ddefaid dy bozfeydd ? 
2 Cofiay bobl a brynaiſt gyar, 
rkoiſt iddynt etifeddiaeth, 
Mynydd Seion, dy breſwylfa, 
irrhai'n yn drigfa helaeth. 


3 Ymddercha (Arglwydd) taro'n drwm, | 
pob gelyn gorthrwm difa | | | | 
Yad:agywydd, a wnaeth na thrais, 
na defais i'th gyſegrfa, 
4 Dyelynion dzethant i*n myſg, 
rhuafant derfyſg greulon :; 
A goſodaſant dan-gryfhau, 
tangrau yn arwyddion, 


00 <tr Al 


Pilalm. LXXIINL. 


s Iwcherfio'. ſaeri gorau gynr, 


a roelan wynt iw bwiyll. 

6 Drylliant i'r llawr gerfiadau hog J's 
ag eirf, gyfcillion erchyll. 

5 Liloſgaſantolldyeglwys lan, J 4 


2's phyrch a than yn ulw, 
A halogaſant mewn dull Jig, 


y noddfa'y trig dy enw. 1 
8 Awn, gwawn gyd-artaith meddant hwy JI! 
2A dinyRr as. yr hollwlad : 7 
Lloſgaſant holl demlau y tir, 18 
gwnaetbant yn wir cu bwria1. 
s Nidoes un arwydd in' iw gael, he 


n2 prophwyd diwacl deſtyn, 
Na gwybedydd, a wyr pa hyd, 


y pery'r byd i n herbyn. | 1g 

x0 Nymaiddipa hyd Co Dduw Ton) Na 
y gwna Jelynion warthrudd ? 

A rydd dy gas ei gabledd fri y FB 
arnat ti yn dragywydd ? | 

11 Pahamy tynni'n ol dy law, ble 
C [ef dy ddeheulaw berffaith, 7 


Hon ſydd i'th fownes ) allan tynn, 
a difa-d'e]yn diffaich. 


12 Cans o'r dechreuad Duw ei him 
ydyw fy'ngbiin a'm brenin, 

Fe a wna iechwydwriaeth hir, 
i bawb trwy rtira'idilin, 

13 Parthu a wnacthoſt dj Ith nerth 
y mor, a'i anfcrth donnau, 

Gmwakenaiſt, corraift, uwch y don, 
bennau y blinion ddreigiau. 


d' 
14 Drylliaiſt diben, (nid gorchwyl gwan_) vſw 
) y Lehiathan anferth, | a 


Ph 


co > > ——  ——— O—  — 


Pſalm. LX X IIIL. 

{1 bobl ya fwyd dodaiſt efo, 

'T wrthdreiglo yn y ddiſerth. 

15 Hollcaiſt y graig, tarddodd ffynnon, 
ac acth yn afon firwd-chwyrn., - 

I Adisbyddaiſt yn dra ſych 

3 afonydd dyfr-grych cedyrn. 


15 Dibiaw'c dydd, di biaw'r nos, 

golau a haul-dlos rome : 
Y 17 Sciliaiſt y ddaiar,lluniaiſt baf ; 

a gauaf, o'th ogonedd. 

8 Fy Arglwydd bellacb cofia byn, 
ir gelyn gynt dy gablu, 

Acir ynfydion roi drwg fri, 
2'th enw di dirmygu. 


19 Oes dy durtur na ddod ar gawdd, 
dan nawdd anifail creulon. 

Na4d o'th gof (o Arglwydd da) 
dy dyrfa, y rbai tlodion, 

0 Duw, edrychar dy gyfammod, 
a pwyl waelod y gwledydd : 

Nie ym-mhob man drigfa dyn traws, 
mae honynr liaws efrydd. 


1 Na ddycheweled y truan tlawd 
mewn difrawd ac mewn gwradwydd 
\dyn anghenus, lleſg, a gwan, 
a ddatcan dy enw, ayes. 
12 Cyfod, dadlau dy ddadl (o Dduw) 
dy enw yw yn dragywydd : 
ff: gabledd, yr hon drwy'r byd 
agayt gan ynfyd beunydd, 


2; Daw : nac anghofia lais.a ſon 
Gelynion y cenhedloedd, 

aſwn, a't rhodres, a'i dadwrdd 
addring i gwrdd I'r _— 


67 


Poar- 


Plalm, LXXV. 


P£EAL. 75%. 
Mawl i Dduw, a dangos y daw ef i farnu, er codj) 
cyfion a goſtwng y drwe. 


F Lodforwn di (dragwyddoz Dduw) 

C a'th cnw yw yn 2g0s. 

Maint yw dy enw a'th nerth i'ch bynrt 
dy wrthiau ynt iw ddangos. 

2 Dwedaiſt,pan dderbyniwyf y lu 
mi arof farn gu ac union. 

3 Faly nerttais ſylfeini'r byd 
oedd rydd, a'i gyd-trigolion. 


Minnau a ddwedais hyn &'m bryd 
wrth y rhai ynſyd, peidiwch, ' 

Vrth annuwolion poethion chwyrn, 
eich mebcyrn na dderchefwch. 

s Och: na dderchetwch chwi mo'ch cyrn 
na figlwch rychwyrn ragdal, 

Ac na ddwedwch chwi yn warr-ſyth 
nid rhaid yn' fyth mor gofal. 


Ss O herwydd, nid o'r dwyrain draw 
iddyn y'daw derchafiad, 
Nid o'r gorllewin, na'r deau, 
y daw ichwithau godiad, 
75 Cans ar law Duw y mae y farn, 
na id gwr cadarn rygry”, 
Goſtwng heddyw y naill beb pall, 
a chodi'r 1lall y fory. 


8 Cans ynllaw'r Arglwydd phtol ſydd 
cymyſgwin byd wydd ynthi, 

Tywalldodd hwa : drwg edynion byd, 

yfant igyd o koni. 


—— — — 


9 My: 


n 


lwel 


Plalm, LYXXVLI. 
; Myacgat finnau, ac i'm.cof, 

et gerdd (uw Tagof ) canaf : 
ſoraf gyrn yr annuwiocliawn, 
\ | 2 pheny cyfiawn codaf. 


P $S:& LL. JG 


'rf1dalon 1 fod yn ddiolchgare 


N Juda ac Iſrael dir 
adweinir ein Duw cyfion, 

: Eibabell ef yn Salem ſydd, 

1i breſwylfydd yn Sion. 
; Ynodrylliod y a bwa a'r ſaeth, 

xr frwydr a wnaeth yn ddarnau : 
Athorrodd ef yn chwilfriw man 

bob tarian, a phob cleddau. 


: Trawſion fu cedyrn mynydd gynt, 
mewn yſpail belynt uchel, 

lch a chryfach wyt na hwyntwy, 
nid rhaid bych mwy mo'i gochel. 

|; Pob cadarn galon a ymroes, 
ac m1 dde ffroes o'i gyntyn. 

wb a ddiffrwychodd pan ddaeth braw, 
ni chae un llaw ei dderbyn. 


6 O'th waith (Duw Iagof ) a'th ambarch 
cerbyd a'r march rhoi i huno. 
1 Ofnadwy wyd pwy ith lid wg, 
a ſaif i'th olwg effro ? 
| Panddaeth o'r nefoedd or di, 
yr wyd yn peri” ichym'ryd, 
Wains oliieds, a't boll %4 
rhoiſt i oſtegu ennyd, 


$ Ifarnu pan gyfododd Duw 
I gadw yn fyw y gwirion, 


' 
\j! 


= 0 


Dangos gallu Duw , a'i ofal dros et bob], Cynghr 


Pſalm, LXXVIL. 
A'r rhai oedd lonyddfyn y tir, 


yr oeddyn gywir galon, 

x0 Cans poethder __ dy fawl di, 6 
felly goſtegi drallod : 

Eugwres, i'r da a fag gref flydd, A 


irdrwga ſydd yn ddyraod. 


21 Eich rhydd i'r Arglwydd-Dduw addewch, 
a llawn gwblbewch eich gobrwy, ſ 

Pawb ſydd o amgylch Sion deg, 
rhowch anrheg i'r ofnadwy, 

12 Ef a oftyngodd uchel "ed 
ac yſpryd gwyr rbyfclgar : 

Eo a yr ofn yngbanol hedd, Ab 
ar holl frenhinedd daiar. 


Ps AL, 27 


Dafydd yn tofio ar amryw brofedigatthau, a'r bln 
7au oedd arno : yn dangos mowredd Duw, ac yn yn; 
hau mewn fad. | 


['Y Lais at Dduw, pan roddais lef, A ; 
; ſy llais o'r nef fo'i clybu.; = 
A'm llais gweddiais ar Dduw Ner, ; 4 
pan oeddblinder ya tarddu. 1 
2 Y dydd'y rhedai'mriw, a'r nos : 
ni pheidia achos Ilafur, | f 
Mewn blin gyfyngder gwa fy mod, Is D 
a'm hoes yn gwrthod cyfur. WI 
Ynay cofiwn Dduy a'i glod, 4 
pan ſyrchiai drallod enbyd : 6Y 


Yna gweddiwn dros fy mai, 
pan derfyſgai fy yſpryd. LY 

4 Trafawn yn effro, ac mewn ſann, 

heb allel allan ddyedyd, * 


—  —_— —_ 


C————— A ——————_— 


| Pſalm. L RX X V 1 I, 69. 
; Yf\yriais yna'r dyddian gynt, 
2r belynt hen o'r cynfyd. 


6 Cofiwn fy'ngherdd y nos fy hun, 
heb gael amcantun, chwiliwn 
A chalon efiro, genau mud, 
am hyſpryd ymddiddanwn : 
1 A'ndragywydd y cilia'r Ion? | 
a fydd ef bodlon mwyach ? 
$ Addarfubyth einawdd a't air ?- 
2 pair eiaddaw bellach ?- 


5 Anghohodd Duw drugarhau ?- 
a ddarfu cau ei galon ? 
A baid efe byth (meddwn i) 
fal bya a ſorri'n ddiglion ? | 
10 Marwo'aeth yw'yw r meddwl bwn :- Rm 
' athrois yn grun i gohia "35 i 
Ei fawr nerth gynt : cofio a wnaf, 
waith y Goruchaf etto. 


11 Cofiaf dy weichredoedd (f Arglwydd) 
2th wrthiau bylwydd cofiaf, 

12 Am bob rhyfeddod a phob gwaith, 
a myfyr maith y eracrhaf. 

13 O Dduw, pa Dduw fydd fal ti Dduw?+ 
dy ffordd di yw'n ſfanQeiddiol : 

14 Dy waich dengys dy nerth i byd, 
pair ya' i gyd dy ganmol. 


15 Dy nerth fawr hon aro'iſt ar led, 
wrth wared yr hen bobloedd, 

lagof, a Joſeph, a fu gaeth, 
2 i holl hiliogacth luoedd. 

16 Y deifr gwelfant,ofnafant byn, 
adychryn cyn eu ſymamud. 

1) Cymylgti dwfr cylch wybr yn gwau, 

_—_ 


18 Dy 


Plalm, L XXVIII. 


32 Dy daran rhaodd fry'n y nen, 
dy fclit gwnaent wybren olau, 
Y ddaiair iſod a gyffrodd, 
ac a ddychrynodd hithiu. 
19 Yneigion mor maze y ffordd day, 
2 ch lwybrau mewn deifr ſugnedd,. 
Ac ni 2dweinir bych mo'th ol, 
yn dy anfcidrol fowredd. 


drwy anial ddryſni efrydd, 
Gan law Moſes, v1 frawd Aaron, 


fe] defaid gwirion lonydd, 


| 
20 Dy bobloedd a dywyſaiſt di 


Ps AL. 78. 


72 angos ddarfed i Dduw dadethol et eglwys 0 had A4- 
braham annop y plant i gydnabed tragaread Dduw , ai 
4) wi !lyddio dros am! ddrzgau eu tadau 3 dangos gnirlff » 
thredodsd Duw. 


] "Y* mhobl i gyd gwrandewch fy'neddf, Ir 
a boed fy ngreddf i'ch calon - 
Cluſt ymoſtyngwch a'm genau, * 
i yſtyr geirian ftyddlon. 
2 Mewn diharehion, i barhau, ” 
fy'ngenau a egoraf : 
A hcn ddamhegion ocdd ar hyd I2 
y cynfyd a ddangolaf. | | 
3 Yrhaiaglywſom gynt eu bod, '3 : 
ac ym yn gwybod hefyd, ”" 
Aca fynegodd ya ddiau, | 
cin tadau er y cynfyd. T I 
| 4 Heb gel my negrnninnav'n ffcacth, 


| byn iw hiliogaeth hwychau : 
Canmolwa Dduw i'r ces a dde], 
elnerch 2'i uchel wrehiiu. 


s Fel 


On. ID mmm on cen. one nn —_ 
- mnt A 


Pſalm. LXXVII1. 


; Felly gorchmyanodd ef fod cof, 
yn Tagof: ac i'r hynaf 

Jn iſrael ddyſgu iw blant, 
ogoniant y Goruchaf, 

£ Felygwypid ooes i ces, 
y rhoes ef ei dyſtiolacth : 

O Dad i fab o fab i wyr, 
igidw llwyr wybodaeth. 


; Gobeithio 'n Nuw, cofio ei waith, 
y ſ[ydd mal rhaith eneidiol : 

| eael cadw ei orchymmyn, 
thoes Duw'r wers byn ya rheidiol, 

3 Phag ofn mynd o'r genhedlaeth byn 
ya gyndyn ac anufydd : 

Achalon wan ac yſpryd gwael 


heb afae] gyda 1llywydd, 


9 Eutadau,fel plant Ephraim, 
5n arfog lym er ſacthu, 

Troeſint eu cefnau yn y g21, 
ymroi a dadynylu, 

10 Cyfammed Duw a wrthodeat, 
nirodient yn ei Gyfraith, 

11 Anghokio 'i wyrth a welſent gynt, 
xi ddeddfan oeddynt berffiith, 


12 Yanhir Aipht: ym maes Zoen, 
gwnaeth Duw gyflafau fwyfwy. 


13 Rhoi dwfr y mor yn ddau «:vrr crych 


arllawr yn ſych i drammwy. 
14 Ydydd mewn niwl y nos a than, 
twyſain]an ei bobloedd : 


allenwi ci lu a dyfroedd. 


16 Ertynnu dwfr o'r garreg las, 
erllithro*n loyw Jas ffrydau ; 
x G & 


: 2 


15 Holld'r cre-giau ai troi'n llynniany 


37 Ya 


Palm. LXYX XVIII. 


237 Ynyranialwch digicnt Dduw, ZI 
chwanegent amryw feiau. 

13 Yn ydifhechwcb profent Dduw, ob 
ocs fwyd ifyw ? meddylient : 

19 Aall Duw gael 'n ymma fwyd, 


mewn cyfryw lochwyd ? dwedent. ja 
20 Er taro'r graiga thedeg dwr, 22 
yn firydaucyflwr diball : 
A cillefe roi i'n fara'a cbig, 34 
in cadw yaddiddig ddiwall ? 
21 Panglybu Duw yr araith hon, 0s 
fcl :an yn wreichion nynnydd, 
Yn Iagoac yn Iſrae], 
gn lid yn uchel digiodd. j5 
22 A'iddig oedd am na chredent hwy, - 36 
i Dduw a'i fywio! fowredd, 
A: na welent p iechyd ocdd 97 
yn ei weithredocdd rhyfedd. | 
2 3 Gorchymmyn wybren, a'i gwarhau, 3 
egoryd dryſau'r nefoedd : 
24 A Manna'n fwyd, fel gwenith nef, Ws 


a lawiodd ef iw luoedd. 


25 Rhoi i ddyn gael rhyw luniacth d2, 19 
ſef bara yr Angylion : 
26 Gyrru rhyd wybren ddwyrain- wynt 40 
gyda'r debeuwynt nerthlon. \ 
27 Fel y Ilwchyrhoes gig iw he], Gan 


ac adar fel y rvwod : | 
28 Ynghylch eu gwerſyll a'i crigfydd, 
y glawiai beunydd gawad. j 


| 29 Bwytadigon o wledd ddiwael, 42 | 

| a chael eu bwyd dymuanol : 

| 39 Acheb ommedd dim ar eublys, 
| rac mo'i hewyllys cnawdol. 


Pialm, LXXVTIIE. 


;1 A'itameidiau hwy iw ſafnau, 
ys ofnwn y Goruchaf:) 

E Yn lfrael lHladodd iw ddig 

wyr etholedig braſaf. 


22 Erhyn pechent, acni chredegr, 
iw 1ach radau rhyfedd : 
13 Treuliodd Duw cu-hoes hwy am hyn, 
mewn dychryn ac oferedd. 
24 Trafyddai Duw yn eu lladd hwy, 
os ceifient dramwy atto : 
0s doent drwy hiracth atei ras, 
yn forau glas iw geifio. 


24 Os cofient fod Duy iw holl byne, 
raig iddynt a gwaredydd : 
36 (i ceifio fommi Duw'n y daick,. 
igweiniaith, ac A'icelwydd : 
37 Er nad oedd eu calon yn iawn,: 
na flyddlawn tw gyfammod :) 
33 Er byn trugarhaei Duw o'r nef, 
2'i nodded ef ocdd barod, 


Rhag eu difa, o'i lid ytroes, 
ac ni chyffroes iw hartaith : - 

19 Cofiodd ddyn,os marw a wnai,. 
nas 1] lai ddychwyl eilwaith. 

40 Pa ſawl gwaith y cyffcocfant hbwy-- 
wrth fyned trwy'r anialweh ? - 

Gan ddigio Duw a'i lwyr driſthau, 
yngbreigian y diffcithwch. 


41 Trocfant, profafant Dduw a'i chwant,.. 
gin demptio San yr Ifrael : 

42 Anghofio eu cadw kwyne fal byn, 
rhag cael oi caſddyn afacl. 

43 Rhoeſai'n yr Aipbt arwydd 0'i 138» 
ai yyrtb ya ninzs Zean: . 


G s, 44 7 


- 
CE T——_— — 0” —_ A—_—_— 


"—— 


I | 


Pſalm. LYXVIIL. 


44 Y modd y troes eudwfr yn waed, 
ni chaed dim glan-ddwir allany 


Rhoes Duw vngwlad yr Aipht tw play, 0: 
4 waed, gwybed, Flaw, a [lyffainr 1 : 
46 Lindys, locus, i ddifa'i firwyth, 56 
a chenllyſg lwyth, a mall-haint. 
47 Diſtrywiodd Dnw eu byd, gwellt, gwydd Ac 
+3 Eucoedydd, a'i han'feiliaid : | 
A chenllyſg cefſair, mellc a roes, 67 
bu wrth eu beinioes Canbaid. 
49 Rhoes arnynt bwys ei lid, a'i far, Me 
ac ing angbreugar digllon : 
Ffrwyth ei lidiowgrwdd ef, ai wg, z0 
anfonodd ddrwg angylion. 
40 Rhyw ffordd a hon iwlid a droes At 
heb ludd iw heinoes angau, 
©ad dwyn en bywyd hwy drwy haint, ; 
yn ei ddigofaint ynrau. 7 
$1 Ynaytarawodd un Duw Nat Fel 
y plant cyntaf anedig * 
Ya nhir yr Aiphe, a phebyll Cam, bo 
| ſef am ei fod yn llawnddig. 
$2 Ond (gan droiat ei bobl yn hawdd Ei} 
| foi twyſawdd dry ranialfan, 
ol arwain defaid, lwybrau pell, by 
yn wael ddiadell fechan. 
s3. Arweiniodd bwyntwy yn ddiofn, 62 
, drwy'r mor ( fordd ddofn_) beb wlychu | 
' A'iholl elynion heb ſwy ſtor, 63 


fe wnaeth i'th mor ec»: }lyngeu. 
$4 Rhoes hwy i etifeddu'n rhydd, 
ym mynydd ei ſanReiddrwydd: 
Yr hwn a d:{arfa ej warhau, 
a llawddean yr Arglwydd, 


55 Rhoes 


rhoes i bob Ilwyth ei gyfran 
JI 0 Iſrael, ac yn cuplaid, 
rhoi'r hen drigoliaid allan. 


;6 Er hyn temprienr, a digient Nduw 


hwn unic yw ſanReiddiol : 
Ac ni fynnent mo'r ufyddhay, 
iw dyſtiolaethau nefol, 


;7 Ond mynd ar gi), ac ymlaccay, 
fel eu holl dadau twyll naws : 
Megis bwa a fai mewn cad, 
ac yntho dafliad gwyrdraws. 
$ Hwyntwy yn ffaych 2'i cyfiroent, 
mewn camwedd troent oddiwrtho 
At wylfa nos, a delw o bren, 
fal bya y digien efo. 


9 Ond y Gorucha'n gweled byn, 
addigiodd wrthyn hwythau : 
Felly dirmygodd Iſrael, 
a padel ei ammodau. 
60 Yna'r ymadawodd efo, 
a chyſegr Shilo dirion : 
Ei bebyll a'i brifyſgol ddyſg;' 
lle' buaſai” myſg ei ddynion. 


61 Einerth a roes i garchar cacth, 
dan elyn daeth eu mowredd : 

62 Bi bobl ei btn i'r cleddau Nym), 
(fal dyna ryny ei ddigeed :) 

63 Eiwyr ievainc fo'i rhoes i'r tan, 
ewcryfon glan rhoes heibio: 

(4 Ei offeiriaid i'r cledeyt glas, 
ai waddw ni chafas wylo. 


6s Yr Arglwydd gedi byn deficoc, 


zl un a ddoe o gyſge : 


— - 


Plalm. LY XVTIIT:. 
(5 Rhoesef y wiad i ddwyn pob ffrwyth 


ÞJ + 
2 


Dduw a Jeruſalem : a gofyn cymorth gan Dduwrhog 
87 orthrem ehynion. 101 


L Lawer cenedl (o Dduw) a ddaeth, 


Pſalm. LYXXIRX. 


Neu fal gwr cadarn wedigwin, 
ya erwin iw dychryau. 


66 Taflodd ygelyn yaeiol, ; 
rhoes mewn tragwyddol wradwydd, 
67 Rhoes wyrion fol:ph dan un pwyth if 


ac Ephraim lwyth i dramgwydd. 


68 Gmwedi cwlio yrhai'n igyd, 
fo roes ei fryd ar Juda : | 

Ar fynydd Scion (ci drerad). (; 
o gariad yw breſ»ylfa. | | 

69 Ynayr adeiladodd ef, 4 
adeilad gref a howddgar, 

Yn gyſegr-lys byzh i barhau, 

fel hen ſeiliaday'r ddaiar, 


70 Etholodd ef Ndafydd ci was, 4 
yr hwn oedd ddifas fugail : 

Aca'i dug ef ir macs = Ian, ke 
o'i gorlan a'i ddefcid-gail, 

73 Oborthi defaid mammau wyn, 1 
iw ddwyn j borthi dynion : 

Jagof, ac Iſrael, a'i plant, kc; 
dyna ei feddiant flyddlon, . | 


72 Yntau'i porthodd hwynt yn ol ] oe 
ei berfaith reiol galon : | 


Ac a'i trinodd hwy yo brydferth, Dy: 


onerth ei ddwylaw cyfion. 


P$SATL. 79. 


Achwyn rhag y diniſtra wnatthai Amtiochus ar Den! 


Ich etifeddiacth unig : 


Reed, 


—— — — 
_— — 


__— IN _ _ 


Pſalm. LXXIX. 


| thoed, Caerſelem a'i chyflegr hi, 
yn garneddl o gerrig. 


1 Rhoi cyrph dy weifion, wrth eu rhaid 


i kediaid y furfafen : 
[nfciliaid maes rhoi cig dy ſaint, 
fel dyma fraint aflawen. 


; Fel ffrydau dwfr tywalle a wnaed, 
eu gwaed oamgylch dinas 
C:erſclem, heb roi corph mewn bedd, 
| fel dyna ddiweda _ 
4 Ynddirmyg, gwra 
i bawb o'n pobparth ydym. 


; O Dduw pa hyd ? wyd byth yn ddig ? 


ai fel rAn ffyrnig poerthlym ? 


6 Tywalle dy lid ar bobl efſtron, 
thai nid adwaenon m'onot : 

ke ar dyrnaſoede ni eilw, 
(Duw) ar dy enw hynod. 

1 Cans wyrion Tagof (bobl oedd gu.) 
y maent iw hyſu'n rhyfedd : 

Aca wnaethant i'r rhei'ni fod 
preſwylfod anghyfannedd. 


| Na chohia'n camwedd gynt i'n hoes, 
Duvw bryflia moes drugaredd : 
Dy nodded a'n rhagflacno ri _ 
fy mewn trueni'n gorwedd, 
5 ODduwein iecbyd cymorth ni, 
er mwyn dy fri gogonol : 
Agwared er mwyndy enw tau, 
ni rhig pechodau marwol. 


10 Pan y gofynnane ple mac'n Duw, 
dod arnynt amryy ffonnod : 
Iddial gvaed dy ddwyfol blanr, 


ac yno cant hwy wybod, 


ro eres renee —— nee eee ems 
= en es - - ————— = CC IIOI—m—oee > 6 a 


wydd, ac yn warth, 


11 Daw, 


—O——  ——  —__— — —— ——— A_— — -  ——_—— 


73 


Pſalm. LX XX. 


i: Duw, doed ochenaid ger dy fron 
dy garcharorion rhygaeth : 

Ac yn dy ddirfawr ogoniant, 
ymddiffya blanc marwolaeth. 


x2 Ein cymdogion a'th gablodd di, 
tal irrhei'niyn gwbl ol 

Eu cabledd iw mynweſau'i hun, 
o Arglwydd gun gorcheſto], 

13 Ninnau dy bobl a'th ddefaid man, 
a wnawn yt gan ogonaw], 

O oes i oes byth i barhau, 
ac i'th fawrhau'n dragwyddol. 


Ps ax. 80. 
Gwed1i at Dduw dros yr Eglwys, ar iddo barhay 
Adaioni a ddechieuaſei ef ynthi. 


Lywdi fuge.l i Iſrael, 
ſfy'narwain vel y defaid, 
Hil Tagof, allewycha di, 
a'ſteddi ar Grrubiaid. 
2 Fel y gwelo Ephraim hyn, 
Benjamin a Manaſſlcs : 
it Cyfod, cymorth a gwared ni, 
oth fawr ddaioni cynnes, 


3 Llewycha d'wyneb,dychwcl ni, 
Duw di a*n cedwi'n gyflym : 

Duw y llnodd, clyw ein gweddi, 
pa hyd y ſorri wrthym ? 

Llewea'i bara, drwy wylo yn doſt, 
a wnacthoſt di i'r eiddod : 

A rkoi iddynt ddaprau bob 2wr, 
drwy feſur mawr yn ddiod, 


6 Duwingelynion o bob part 
rhoift ni yn warth i'n gwarwar :. 


— 
I———— 


Plalm. LYXX, 

I; Lilewycha d'wyncb, dychwel ni, 
felly 'n cedwi'n gyanar. 

TY: Dugoſt o'r Aipht winwydden ir, 
rhoit iddidir i dyfu: 

Y/ boll genhedloedd o bob man, 
troiſt allan cyn ei phlannu. 


q Arloeſaiſt y tir oi blaen hi, 
a pheraift iddi wretddio : 


10 Llanwodd, cuddiodd bob bryn a llawz: 


tel cedrwydd mawr yn brigo, 

1 A'i hiraidd frig yſthyn yr oedd 
byd foroedd 2cafonydd : 

12 Pam y rhwygaift gae'r fach berlwyn. 
i bawb i ddwyn ei ffrwythydd ? 


Pyb aj heibio yn tyanu ei grawn, 
p2n oedd hi'n liawa ftrwyth arai : 
1, A'rbaedd o'r coed yn tirio i lawr,. 
ar bwyſtfil mawr iw phori. 
11 O Dduw y llunedd, cdrych, gwy]; 
adychwyl i *mgleddu 
Ywinlian hon a blennaiſt di, 
3th law, a't rhoddi 'dyfu. 


1; Lle cadarnheiſt i ti dy bun, 
dy brif blinhigyn dedwydd : 
6 L!ygrwyd a'r cledd, a'r ran ya faith; 
a byn o waith dy gerydd : 
7 Teryfhau gwr dy ddehau law, 
bacd droftaw dy fraich nerthol :; 
ma kcetreift iti fy hun, 
lef dros fab dyn dewiſol. 


9 Tros hwn tra rhoddych di dy Iaw, 
oddiwrthaw ni ddychwelwa : 

VDduw, dadebra, bywha nf, 

ar den? diy galwn, 


74 


Plalm. LXXXI. 
19A ———_— ayni i fyw, 

o Arglwydd Dduw y lluoedd : 
'Ty wynna araom d'wyneb-pryd, 

nia gawn iechyd bythoedd. 


Ps aLi.8r. 


Cyngor i foli Duw am ei ddaioni , ati gydnabod 7's 
ennokchgarwch. 


Cenwch faw! i Dduw ein nerth, 

cerdd brydferth cenwch iddo ; 
A llafar lais, a genau fraeth, 

erddwriacth i Dduw Iago. 
2 Cymerwch gathl y paltwyr lan, 
a moeſwch dympan hefyd : 
A cheifiwch ganu gyda byn 
y nabl a'r delyn hyfryd. 


3 Cenwch udcyrn ar loer newydd, 
y pryd ſydd nodol iddo : 
4 Sef deddf yw hon ar wyl uchc], 
Con rr - Iago. = FEA 
$s Yn Joſeph clymmodd byp yn ddyf 
pan hack (0 bylg r Airkt wyr : _ 
Lle clywais iaith oc 1 ddieithr im', 
heb ddeall dim o'i byſtyr, 


s Dwecdodd fy Nuw:: drwy nerth fy mraich 
tennis faich eich yſpwyddaus 
Ac felly tynnais eich dwy law, 
i madiw a'r ffwrnciſiats 
7 Tth flinder gelwaiſt .arnaf $1 
gwaredais di fut yma: 
Wrth lais taran fy mrhof1d oedd, 
ynglan dyfroedd Meribba. 


8 Fy mhobl Ira] oy tt, 
os yſtyri yn Fyddlon: N 
9 Nt 


OO — ———— « _ 


Palm. LXX XII. 


; Na fid ynot arall yn Dduw, 
na chrymma'i gaudduw eftron. 

10 Myki yr Arglwydd Ddawa'th ddug 
o'r Aiphtir caddug allan : 

Llanwaf dy fol heb ddiffyg dafn, 
lleda dy ſafn yn llydan. 


11 Ni cbotliai Iſrael fy rbybadd, 
ni fyddent ufudd ymy : 
12 Gollyngais hwynt;jiw flyrdd eu hun, 
iw cyngor cyndyn hynny. 
13 Och na wrandawſai Iſrael, 
o1n rodio'n ftcl fy Ilwybrau : 
14 A phwys fy llaw Ilethaſwa fron 
eu holl elynion hwythau, 


15 Caſcion ein Duw, yn eilid, 
a oltyngeſyd iddaw. 

Acef aroclaiyny tir 
ammodau hir i'r eiddiw. 

16 Ein Duw a roeſfai iddynt borth, 
drwy fraſder cymoerth rhadol : 


Rhoi mel o'r 8raigs rhoi Yaeth yn flith, 
a gwenith yn ddigonol. 


Ps AL. 82. 


Tn erbyn tuedd ae enghyfiownder bainwyr © a dyrmino 


gownder ar law Duw & hun. | 


Ol farnwyr byd mae Duw'n cu myſg, 


pe cymrent addyſg gantho : 
Duw yw ymyſg y Seater wits, 
ai farn.ſy In heb wyro, 
2 Pahydy rhoddowch farn ar dro, 
gan bleidio gy64'r trowſton ? 
3 I'rtlawd, ymddifad, rheidus trwcb, 
pabam na fernych union. 


OD) > IE Pn ——  —_ _—o—_ 


4 Gw- 


pp —o—_—__on 


Pſalm. LXXXTIL 


Gwrandewch chwiar y gwan a'r gwae] 
ar tlawd heb gael mo'i gyfraid : 
(Pan ddel y rher ni gar eich bron) 
o ddwylo'r trowſion diriad. 7 
5s Gwyc h:b wybod heb ddeall chwaith 
{y'n rhodio taith tywyllni : 
Ny ſyſlene bwy. pe figlai'nghyd, 
yr hollfyd a'i ſylfeini. | 7 


bk 


5 Dwcdais mai duwian ych yn fiwr, Is 
a phlant i'r Gwr goruchaf : 
Er hyn ma] dyn marw a wnewch, 
__vnguyrap 2 gewch a'ch hynaf, 
7 Duw cyfod, a dyro farn ar 


y ddayar a'i thyrnafoedd : 63 
Cans mawr yw deti'tddiacth, cj 
a feddi'r holl genhedlocdd, - 
Ps Ar. 83. 4 
Plant Iſrael yn gweddio , ar i Dduw eu gwared tha 
eu gelynion:ac ar iddo gosbi rhai drew fel yr oſnent ef. ll © 
A oſftega, na thaw, na fydd 13 
N di lonydd Duw y lluoedd : | 
2 Wele, delynion yn cryfhan, 14 
gan godi 'pennau i'r nefoedd. 
2 Ymgyfrinachu dichell ynn', l5 
y le mae ganthyn fwriad, 
* A dychymygu dilen brudd, 15 
i niſy'n ymgudd danad. 
4 Dwedaſant, dewch difeithwn bwynt 17 
na byddo honwynt genhed! : 
Ac na byddobyth (meddant hwy) 18 


am Iſrael mwy mor chwed]. 
$ Yagynghorafant bawb yngbyd, 
ac yn un fryd i'th erbyn, 


6 Edon, 


a 


Plaim. LEXNXIIT. - 26 


8; E dom, Iſmael, Moab blaid, 


ar holl Hagariaid cyfidyn. 


1 Geba!l, Ammon, Amalechaid, 
Philiſtiaid a gwyr Tirus : 

3 Afſur, yn gydfraich A phlant Lot, 
fal d7na gnof malciſus. 

5 Ta dichan adref yn y man, 
megis i Madian greulon, 

[Siſera, ne'i Jabin ſwrth, 
1laddwyd wrth lan Cizon. 


10 Ya Endor gynt bu laddfa fawr, 
ar hyd y Uawr ar waſgar : 

Gwna honynt bwythau laddfa ail, 
1'icyrph yn dail ir ddaiar. 

11 Goſod eu bonedd hwy fel Zeb, 
ac Oreb yr un diwedd : 

A'itwyſogion fel Zeba, 
a Salmunna i orwedd. 


12 Dwedent y *mynnent yn eu byw 
ogyſegrfa Daw i'w meddiant : 

13 Fel troad rhod, neu wellt mewn gwynt, 
dyna yr bynt a gaffanr, 


| 14 Fal y Uyſg ta1 bob pren crin, 


arfflim yreichin mynydd ; 
15 Felly a'th ſtorm, ymlid hwy'n gyat 
nadychrn corwynt efrydd. 


15 Llanwen tal o warth a chwys, 
ceifiant ar frys yr Arglwydd. 

17 Ac yndragwyddol iddynt bydd, 
gywilydd, mefl, a gwradwydd. 

13 Difether hwynt : gwyped dyn byw 
maid'enw di yw Jehovah: 

Acmaiti unic Dduw (yddar 


y ddair yn oruchaf. | 
P8ar- 


- 


3 


4 
5 


6 


, 


$ 
9 


PsSar.%4. 


Dafydd yn hiraethu am D eml Ddaw,ac am gynultteid. 
ſa y Sainft : a chled y bobl a ym welant a Sion. 


ID* Babell di mor hyfryd yw 


(o Arglwydd byw y lluoedd) 
Mynych chwenychais weled hon, 
rhag mor dra-thirion ydoedd. 


Mae fenaid i ( fy Ion_) mewn blys, 


i th gyſſegr lys duedu : 


Fy*nghalon 4, a'm holl gnawd yw, 


yn Nuw byw n gorfolcedu. 


Aderyn y to cafodd dy, 
a'r wennol fry iw chywion. 


Le wrth dy allor di iw trin, 


ſy Nuw a'm brenio tirion. 
Gwyn ei fyd adrigyn dy dy, 
caiff dy folianny ddigon : 
Ac ynot ti (y'n cadarnhav, 
a'th lwybran yn eu calon. 


Pe rhon a gorfod ar y rhai'n. 
rhyd ply wylofain dramwy : 


Goſodanc ftynnon iddyn nhw, _ 


a'r glawa leinw fwyfwy. 
Ant rhagddynt bawb o gerth i nerth 
nes cael yn brydferth ddyfod : 


Faddangos i Dduw garei fron, 


ya Sion ci breſwylfod. 


Arglwydd Dduw y Ilzoedd clyw 6, 
a'mgweddi o Dduw lagof: 

Gwel wyneb &'enciniog, ai tad, 
Duw'n tarian nid fi'n angof. 


10 Gwell yw na mil, undydd i'th dy, 


am bynny mwy dewilol, 


Pſalm. LXXXIIITUL. 


Plalm, LXX XV. 


Ya ſod ar riniog y drws tau, 
02 phlaſau yr annuwio), 


11 Sef, haul a tharian yw Duw mad, 
arydd rad a gogoniant 1 

Nileſtair ef ddaioni maith, 
ir rhai a berffaith rodiant. 


12 O Arglwydd Dduw y lluoedd mayr 


anfon i lawr dy gymmod : 
Dedwydd yw'r dyna rotho'i gred, 
a'i holl ymddiried ynod, 


Ps aL. 85. 


5 


77 


Er mwyn nad 6edd Daw yn tynnu mo '7 wialen oddiar 
ti Eglwys ewedi ei dyfed adref 0 Babel , maent hwy yn 
gntaf iw goffau ef i orphen arnynt waith eiras. Ac yn 
achwyn rhag eu hir gyſtudd, ac yn olaf, yn ymlawenychu 


Neu gobaith 6 addewidion Duw. 


A wyd i'th dir ( Jehova Ner) 
D dychwelaiſt gacthder Tago : 


2 Maddeuaiſt drowſedd dy bobl di, 
mae'i camwedd wedi'i guddio. 

3 Tynnaiſt dy lid oddiarnom ni, 
troiſt di ddiglloni awchlym : 


4 (ODduwein nerth_) rroninnau'n well, 


ath lid bid bell oddiwrthym. 


5s Aibyth y digi wrehym ni? 
a ſorri di byd ddiwedd ? 
Afaif dylyd o oes i ocs ? 
Duw gwrando, moes drugaredd. 
6 Pam? onithroi dia'n bywhau, 
allawenhau yr eiddod ? 
7 Odangosindy nawdd mewn pryd 
felly cawn iecbyd ynod, 


I 


| O08: 5 oo EI EW WITT >  —__— I a - ag 


Plalm. LYXXAXVI 


3 Betha ddywaid Duw am danaf, 
mi a wrandawaf bynny : | 


Fe draetha hedd ivr bobl, a'i $ain&, 
rhag iroi ym mraint ynfydn. | 
9 Trrhaia ofnant Arglwydd nef, "x 1 
mae iiechyd ef yn agos : j 
Felly y caiff gogoniant hir, rr 
o fewnein tir niaros. r 
xo Eidrugaredd, a'i wirionedd, 6 ( 
ar unwaith cyfarfuant : 
Ei uniondeb, a'i hedd ynghyd, o ( 
dwy'r tir mgydguſanant. 
Ii Gwirionedd o'r ddaiar a dardd, q:-5 
uniondeb chwardd o'r nefoedd: f 
12 Dawaddecnfyn yn' ddaioni, Myſ 
a'n tir iroddi cnydoedd. n 
13 Uniondeb oedd o flaen Duw nef, 63 
a'r cyhon ef acd rhagddo: c 
A Duw a rodia yn ei waith, Aph 
feli'r un daith ac efo, q 
10 ( 
Ps ar. 86. Ath 


Dafydd yn gweddio ar Dduw am gymmorth, «nl 
dymuno ar Dduw ei ddyſzn ef. Ac y mae efe yn ach ſ 7 
rhag ei elynion, 


Gwn 

(oY o Arglwydd ygluſt dau, ry 
clyw fy 'ngweddiau trymion : F 
Gwrando fi ſy druan a thlawd, y 
o'th barawd drugareddion, Aci' 

2 Cadw fy oes, gwr cynnwys wy, y 


ac ytti'r ydwy'n credu : 
Duw bydd achubwr dai'th was, 
o'th ras dycd i'm gwaredus 


Pſalm. LXX XVI 


J; Trugarka wrebif Arglwydd mad, 
cans arnad Illefa'n ddibaid : 

; Einiors dy was Duw llawenha, 
cans attad coda' t'enaid : 

; Cans ti o Arglwydd ydyw yd dca 
th boblocedd a thrugarog, 

[fr rhai a al want arnat t1, 
mae dy ddaioni'n bleidiog. 


{ O Arglwydd clyw fy Hais mor llym, 
xm gweddiy'm myfyrdod : 
; Clywi fy Ilais,gweli fy'oglwyf, 
y dydd y bwyf 1m trallod. 
} Ymyſg y duwiau nid oes un, 
fel dydi gun gogonedd : 
Miſe gweithredoedd cymmain hin, 
nid oes yr un un-weithred. 


9 Yboblcedd oll a wnaethoft (Ion) 
o'chflaen don ac addolant : 
A pha le bynnag ar y bont 
ithenw rhont ogoniant. 
10 Cans tydi ydwyd fawr a phur 
yn gwneuthur rhyfeddodau: 
Athydi'n unig wyd yn Dduw, 
ni cheifiwn amryw dduwiau., 


'Y: Diſg imi dy ftordd (o Arglwydd) 
caf yn rhwydd dy wirionedd : 

Gyna ſy nghalon yn un & chi, 
ac ofnaf fi dy fawredd. 

12 Fy Arglwydd Dduw moliannaf di 
a holl egni fy nghalon : 

Acith fawr enw byth gan dant, 

y rhof ogoniant cyſon. 


13 Cans mawr yw dy drugaredd di, 
tuac attaf hi yn barod, 


G wa- 


Pſalm. LYXX XVII. 
Gwaredaiſt f'enaid i o'r bedd, 


ac o'r gorddyfnedd ifod. | 

14 Duw, dacthant arnaf fi wyr beilch, Nid 

fel Ilu o weilch ewin-ddrud : y 
Ceifient ddwya {'einioes o'r byd hwn, 

iw golwg gwn nad ocddud. Mi: 

15 Ondtydinunig wyd hawddgar, | 

a chlacar dy drugaredd. , re 

 Hwyc ith lid, ac i gymmod hawdd, ? 

lawn o nawdd a gwirionedd. 
16 O edrych arnaf, moes dy ris | k fy 
i th was y ſydd i'th orllwyn : f 


Dod ym'dy nerth, cadw fal hyn 
fi, plentyn dy lawforwyn. 


197 ODduwdodo'thſerth ym'arwydd, 
er gwradwydd i'm caſcion : 

Pan welant'dy fod yn rhoi nerth 
ym", ac ymadferth ddigon. 


Ps aL, 87. 


Tr Tſprydelan yn prophwydo am ryddhad yr eglny 
er cyſur ſyddo fod yn un 8 horz. 


oe hon ( (ef Sion_) ſydd, 
ar gyſſegr fynydd ucho : 
2 Acar dybyrth rhoes Duw ei ſerch, 
uwch pob trig-lannerch Iago. 
3 Oddinas Duw, preſwylfa'c Ion, 
| mawr ydyw'r ſogam danad : 
A gogoneddus air yc Yydd, 
uwch trigfennydd yr boll-wlad. ac 


4 Rahab, Babel, a Phaleſtin, | , 

a Thirus flin, a'c Mwriiid, 
A fu i*thblage elyniort gynt, 
mac chi o honyne unblaid. 


Plalm, LXXXVIIL 79 


; Ond dwedir byn am Sion ber, 
fo anwyd [lawer yarthi, 
Nid ymbell un : cans ſwccwr da 
yw Duw gorucha' iddi. 


6 Ferydd yr Arglwydd ya ei rif, , 
y neb fo cyfrif hono : 2 
feaeſyd hyn ar led 
ſef, Hwo a aned yno. | 
1 Cantor tafod, a cherddor tant, 
pob rhai yr' cannanc fawr-glod 
Athrwy lawenydd mac'n parbau, 
fy holl fyn honnau ynod. 


Ps ar. 88, 
tfhddloniaid yn eu cyſtudd yn galw ar Dduw dry 
q 


Wi 
(0 Dduw fy Iechyd, nos a dydd, 6, 
mae *ngweddi'n ufydd arnad, | 
: Goſtwng dy gluſt, o wo EN nef, 
a doed fy Ilet hyd attad. | 
i; Cans mae fy enaid mewn dull caeth, | 
2m heinioes acth i'r beddrad : | 
4 Fel gr marw y rhifwyd fi, 
am nerth oedd wedi darfod. 


5 Mor farw a rhai wedien llaJd, 

zi taflu 'nglbadd mewn angof, _ 
Aladdye di mor fiwr a byn, 

na bai byth honyn argof. 
$ Goſodaiſt i mewn dyfnder trwch, 

ac mewn tywyllwch eithaf, 0 

R boift bwys dy ddigar y corph man 

2th holl for-donnau arnaf. 


| Peheiſt fy holl gydnabod da, 
twyf yn ficidd-dra iddyn: 
H 


d 


Pſalm. LYXXXIX, 


Ni chaf fi fyned at vn cir, 
yr wyf mcwn carchar rhydyn, 
oO Y maefy 'ngolwg (gan dy lid) 
mewn gokid o faw: gyſtydd. 
Duw llefais arnad yn fy mraw, 
gan godi nwylaw beunydd. 


io Aiirmeirw dangoli wyrth ? 
a deOnt i'th byrth i'ch foli ? 

iT Adracthir dy fawl yn y bedd, 
a'th 18n wirionedd heini ? 

12 Ai mewn tywyll y mae dy rad ? 
a*ch iowndeb yngwlad angof? 

x3 Fal hyn (Duw) llefais arnact ti, 
o clyw fy'ngweddi etto. 


x4 Pam (o fArglwydd a'm Duw) i'm raid 
y _ Sri ar nam d 

Acy cuddi dy wyneb-pryd? 
Fr ogkoel igyd yds ynod. 

15 Truan ymron marwolacth wyf, 
mewn trymglwyf o'm icuenRyd : 

A'th ofni bum ya 'nychberh gwael, 
gan ammau cael mo'r iechyd, 


15 Dy ddig alifodd drofof fi, 
' d'ofn (ydd i'm torri'nefrydd, 


E.. Fel deifry daethant yn fy'nghylch, 


do, do, o'm hangylch beunydd. 
17 Ymhell oddiwrthyf rhoiſt bob cir, 
 pob cyfaill bygar heibio, 


' A'm holl gydnabod afu gynt, 


 yrydyat yn ymguddio. 


Ps ar. 8. 


Dafydd yn mol Duw am & gyfammed ac yn ; 


wyn watced oedd ei dyrns : ac yn olaf ynute| 


Plalm. LXXXIX. 


ty2ddio am ei wared 07 flinderau , ac yn dangos byred 


687 hn. 


Yiyriaf gerdd byth i barhau, 
M ov drugarcddau't Arglwylild : 
Xt wirionedd i'm genau fydd, 

byd dragywydd yn ebrwydd, 
W: $f dwedais byn : cair byth ya wir, 
adeiledir trugaredd : 
[harhau byth cair yn y nef 
dy gadaro grcf wirionedd, 


; Fal byn (o Dduw)atrebaiſt ym", 
mia wnenthym rwym gin dyogu 
IDda'ydd Ferholedig was, 
i'r grir o'm gras yn rarddu. 
4 Fal byn ficrbat dy had di byth, 
2 gwnat wehelyth drefniad, 
Ithgadarn fainge o oed i oed, 
mia rof bob troed yn waſtad. 


; Am hyn yfiecrwyd tragwyddawl 
yncf o fawl dy wyrthiau : 

Ingorſe dd Sain, yngbyrchfa hedd, 
am hur wirioned d'eiriau. 

6 Py ſydd cyſtal 4'n harglwydd cu, 
p* chwilid Ilu'r wybrennau ? 

Imvſg Angylion pwy mal Ion, 
ſet ymhlith meibion duwiau ? 


1 Drwy gynulleidfa ei Sain& ef, 
Duw o'r nef (ydd ofnadwy : 
Athrwy r hollfyd o'n hamgylch ni, 

i ofni ſydd ddyladwy. 
8 Py (ydd debig iti Dduw byw, 
oArglwydd Ddow y luoedd ? 
ngadarn Tor, a'th wir i thgytch, 
oampylch yr holl nefoedd. 
| H 2 


Pſalm. LYXXIMKX 
gs Tiaoſtyngi y mor mawr, 
a'r don hyd lawryn yſtig : 
10 A nerth dy fraich curi dy gas, 
yr Aipht, fal gwas lluddedig, 
11 Eiddod nef adaiar i gyd, 
ſeiliaiſt y byd a'i lanw : 
12 Gogledd,deau, Tabor, Hermon, 
ſy dirionyn dy cnw. 
13 I'*chfraich mae grym', mae nerth i'th law, 
a'th gref ddeheulaw codi : 
14 Nawdd a barn yw dy orſcdd hir, 
a nawdd a gwira geri. 
. x5 Eugwnfydi'r boll bobl a fyda, 
a fo'illawenydd ynod : 
Ac ynllewych dy wyneb glan 
y rhoddian i-gyfarfod. 


25 Yndunigenw di y cAnr, 
fawl a gogoniant beunydd, 
Yndy gyfiownder codi'a wnaar, 
ac telly byddant ddedwydd. 
17 Cansti wyd gryfdereu nerth hwy, 
lle y caffenc ftwy o dycciant : 
Dydi a ddarchefi.eu cyrn, 
ac felly cedyrn ſyddanr. 


23 Canso'r Arglwydd a'i ddaioni, 
y daw iniamddiffin : 
O San& Iſrael drwy ei law, 
oddiyno daw-ein brenin. 
19 1'th ſandy rhoiſt gyar wybodacth: 
drwy weledipaeth nefol : 
Goſodais gymorth ar gryf gun, 
derchefais un dewiſol. 


20 Cefais (eneiniais ef yn ol) 
fy'ngwas dewilol Dafydd 


thoiſt gyd ag ef yn llywydd. 

;: Nichaiff gelynei orthrymmy, 
n2'i ddrygu un mab enwir-: 

:3 O'iflaen y coetha'i elynion, 
a'; boll gaſeion dihir. 


24 Fy 'ngwirionedd,y'm tragaredd, 
rhot fi trwy gariad iddo, 

Ac yn fy enw fi*'yn ddi orn, 
dychrefir ei gorn efo. 

25 Goſodaf ei law ar y mor, 
ac o'r goror bwygilydd : 

A goſodaf ei law ddeau, 
hyd terfynau'r afonydd. 


:6 Ef a weddia arnif fi 
iw galedi, gan ddwedyd, 

Ti yw fynhd fy Nuw, fy'ngharn, 
ya gadarn o'm jievenRyd. 


27 Minnau gwnaf yatau im yn fab, 


yn gynfab ac etifedd, 
Ar frenhinoedd y ddaiar las, 
yn uwch ci ras 2'i fowredd. 


28 Achadwaf iddo (yr un wedd) 

drugaredd yn dragwyddol: 
A'mcytammod iddo yn llawn, 

yn ffyddlawn, ac yn uerthol. 
29 Goſodaf hefyd bych i'w had, 

- nertha mawrhad uwch bydoedd 

A'i orſedd-fainge ef i barhau, 

un wedd a dyddiau'r nefoedd. 


39 Ond os ei blant ef (drwy afrol) 
nid Jat yn ol fy ngbyfraith, 

Os hwy ni rodiant, gan barhau, 

imbeirn a'm llwybrau perffaith. 

I 3 


Pſalm. LXXXIX. 


Ag olew fan& : 21 Brachallaw pref, 


256 


31 Os 


Pialm, LXXXIX. 


31 Os fy neddfau a halogant, 
ni chadwanrt fy boll eircbion, 
32 Ynaymwelaf a'i cam gwrs, 
4 gwia:l ſcwrs, neu gocdifon. 


33 Ond ni thorraf ag ef un nod, 
o n hammod a'm trugaredd : 

Ac ni byddat fk ddim ynol, 
o'm yRyriol wirionedd. 

34 N- thorraf fy ngbyfammod gan, 
a ddacth allan om genau, 

Ac ni newidiaf air ©'m Ilw, 
miarois hwnnw'n ddiau, 


.$ Yn fy ſanQeiddrwyd tyngais im 
"mai phallwnddim i Ddif dd, 
36 Bydd ei bat a't drwn, yn ddi draul 
o'm blaen fel hav] rragywydd, 
37 Yndragywydd y hccrheir ef, 
fel cwrs (is nf) planedau 
Haul neu leuad, filly y bydd 
cl gwrs tragywydd yatau. 


38 Oad ri a'n fieiddaiſt ar fyrr, 
acynddiyſtyr ldiog 
J)i a gyffcoaift yo drablin, 
wrth dy frenin enciniog. 
39 Diddymaiſt di dy air i th was, 
a'th ras, a'ch addewidion : 
A: 2't hal»giiſt ef yn fawr, 
g1d daf}'i lawr ei goron. 


40 Adryllaiſt ej fagwyrydd ef, 
a'i gaer gref rho!ſt yn adwy, 
41 Yn egored felly y mae 
yn brae i bawb ſy'n tramwy. 
42 Iw gym 'dogion gwarthrudd yw ef, 
a than lay gre eiclyn, 


A llawen iawn y codent floedd, 
bob rhaia oedd i'w crbyn. 


43 Troiſt hefyd fin ei gleddau ef. 
2'i law oedd gref a blygaiſt: 
Darfu ei lendid ef a'i wawr, 

1i drwn 1'r Ilawr a fwriaift, 
45 Pryd ei icuenRyd heibio'c acth, 
a thi a'i gwnaeth cyn fyrred, 

Abwriaiſt drofto wradwydd mayr, 

onen byd lawr y torred, 


46 Pa byd 'y Naw y byddi'nghudd ? 
ai byth, fy Ilywydd nefol ? 
Alyſg dy lid ci fel y :4n : 
yn gyfan yn dragwyddo] ? 
47 O coftia f'oes ei bod ya ferr, 
a! n ofer gynt y gwnaethoſt 
Holl blant dynion ? o dal dy law, 
ac yn' ni ddaw yn rhbydoſt. 


43 Pa wr y ſydd a'i oes dan (el, 
na ddel marwolaeth atto ? 
Pwy a all ddiange, ac ni ddaw 
y caiba'rrhaw i'w guddio ? 


49 O mae dy nodded Arglwydd gyat ? 


mae helyne dy drugaredd ? 
Mac dy lyw, o yſtyciol fiydd, 
i Ddafydd i'ch wirionedd ? 


$50 Cofia Arglwydd yn wradwydd lym' 


lle'r y dym ni, dy weiſion. 
Yr hwn a dawdd i'm monwes 1, 
gin ffcoſt y Cowri mowrion. 


$t Yr hwn warth'r oedd d'elynion di 


yt yn et rodd?n eidi 


(Fy Arglwydd Dduw) a'r un ſyrrkad 


i droediad dy enginiog. - 
"BH 4 


Pfalm. LXX XIX, 


$2 Me- 
J) 


Pialm. X C. 


$2 Moler yr Arglwydd bytb, Amen, 
a bych Amen, hyn fytho. 
Moler yr Arglwydd byth, Amen, 
a bych Amen, byn f{ytho. 


PSs AL. 90. 


Moeſen wrth weled y bob! beb y flyried dim o ddaieni 
Duw, na'i gosb, yn gweddio ar Dduw a'm droi eu calt- 


nan hwy 01 drugaredd. 


Ay ! buoſt in yn Arglwydd da, 
f) ac yn breſwylfa i drigo, 
 bryd i bryd, telly yc aeth 

pob rkyw genhedlaeth hejbio, 
2 Ercyn rhoi fail y mynydd mawr, 
cyn {[unio lawr cwmpal- fyd, 
Duw ! odragwyddol wyd cyn neb, 
hyd dragwyddoldeb hefyd. 


3 Weithiaui ddiniſtr y troi ni, 
troidithau wedi'n rhydda, 

A dwedicyncin mynd i'r llwck, 
dychwelwch meibion Adda. 
Cans dec can mlynedd fel dae yor, 
pan elo*i kelynt heibio, 

Oth flacn di, megis gwylfa nos, 
nichaift ym ddangos etto. 


5 Nidyw dyn ond fel hin, neu ail 
: addai], neu lifeirianr. 

INeu megys glas lyſieun gwan, 
mor tuan y newidianr. 

s Yr hwny borau gwyrddlas fydd, 
2 gwawr © newydd arno : 

Oad pan y torrer ef brydnawn, 
yn fuan iawn mate'n gwywo. 


Fel 


- Cans 


Pſalm. X C. 


1 Cans yn dy lid diferhwyd ni 
gan ofni di ddigefainr, 

$ Rhoiſt di ein beiau gar dy fron, 
20 holl ddirgolion dryghbaint : 

9 Cans drwy dy wh mac'ndyddiau 
2ntegwch gwedi darfod, | 

A'n holl flynydcicedl ynt ar ben, 

"| fel gorphen hen-chwedl gorfod. 


10 Ein hall flyayddoedd yw faith ddeg, 
dau bump chwaneg os bydd grym : 
Yna ein nerth ai'n boen blin iawn, 
i fordd yrawn yn egyflym. 
11 Ond pwy a edwyn-nerth dy lid ? 
mawr ofid ſydd o th ſorri : 
ef fel y mae dy ofn din fawr, 
dy ddig ſydd ddir fawr inni. 


1 Dyſgfelly 'n rifo'n dyddian gwae], 
in calon gael docthineb. h 
13 Duw ba hyd ? dyrd adod yn hawdd 
!th weifion nawdd ac undeb. 
14 Yn forau jiawn diwalla ni - 
\'th fawr ddaioni.eiſoes, 
Fel y caffom ni lawen fyd. 
yn byfryd droes yn beinioes. 


1$ Gwna ni yn llawen, buom brudd 
ban oedd yn' gyſtudd dybryd : 

I Achwedillawer blwyddyn dram,: 

S y rhaiy gowſom adfyd. 

15 O Dduw, gwna weled dy fawr waith 
a'th wrthian maith i th weiſton, 

Ath odidowgrwydd, a'th ffyniant,. 
ymyſg euplant a'i bwyrion. 


1) Arnom ni doed rhad Daw a'i nerth, 
ipallu prygſerth weithiaw, 


H 5 


" Palm. XCXI. 


Dun dod ein gwaith mewn trefnid dda, 
Duw trefna waith ein dwylaw. 


P$AL.9H. 

Dz:ma ficrhad o ddedwyddmwch y dyn a fo yn rhoj et hy- 
der ar Dduw rhag pob profedigaeth. Addewid Duw ;' 
7hai a'i hofnant ac a i carantef, o ddiogelrwydd, a goga- 
niant tragwy.dol. | tt 


* Sawla drigo, doed yn nes, ” 
yn lloches y Goruchaf, 
Ef a ymerys i gacl bod 
ynghyſzod hwn (ydd bennaf. ſ 
2 Fy boll ynddifiyn wyda'm llwydd, . J, | 


wr:hfy Arglwydd y dwedaf, 
A'm holl ymddiried na fwy fyw 


fydd ya ſy Nuw Goruchaf. I 
3 Cansef a weryd yr oes dau 

oddiwrth faglau yr heliwr, r 
A befyd oddiwith blaga hain, I; 

echryſaint, ac angbyflwr. 2 
4 Ei*«ſgylldroſod ef a rydd, Gr 


dan «* aderydd byddi 
Yn ddiovel : a'i weredd gred 
fydd cylch a bwccled itti. 6 


5 Niddychrynier twrf y nos, | O 
na'r dydd o achos hedſacth, 

6 Erhaint, neu bla, mewn tywyll fycd, 
neu hanner &ydd marwolaeth. 

7 Werthdy yſtlys y cwympa mi], 
a dergmiloo'th !aw ddeau : 

Ac ni ddaw drwg yn dy gytfy], 
athiai gwyl yn ddiau. 


2 Ahlygaid y cweli die 
ir enwir gwammal anian. 


; Sef fy holl obaith wyd (o Dduw) 
ac uchel yw dy drigfan. 
19 Ni ddigwydd niwed yt?, ond da, 
na pbla, na dim' echryfion, 
'theglwys a'th gynlleidfa nawdd, 
11 cans archawdd iw Angylion, 


Ih fyrdd dy gadw, a'th gynllwyn 
2h dd —_ Ai Ceres hands, deg, 

12, Rhag _"—_ ye ddrwg Chyd yn oed_) 
taro dy droed wrth garreg, 

I 1; Dy ſangfa fydd ar | dig, 

{| #raſp wenwynig ſcthri : 
Argreulon genau'r tlew o'r graig, 

ac ar yr ddraig y (ſengi. 


14 Miz'i gwaredaf ef rhag brad, 
am roi ci gariad arnaf, 
Am 2dnabod fy enw mau, 
8 ynddiau y derchafaf. 
14 G: ilw arnaf, mi* ai gwrandawaf, 
mewn ing y byddaf barod, 
Gwaredaf hefyd rhag ei yas, 
a chaiff drwy urddas fowrglod. 


16 Fo gaiff fyw yn ddigon o hyd, 

 ciff yn y byd hir ddiddiau. 
Dingoſaf iddo radlawn faeth, 

7m iechydwriacth innau. 


Ps AL. 93. 


Pſalm i gynhyrfu y bobl i gydnabod ar 1 foliannu Duw- 
me weith edoedd. Diwedd diſymwth yr enwir : a de 
wddach y cyffon yn cael mols Duw yn e1 Deml, 


Oliu''r Arglwydd da jawn yw, 
a cbyfarch Duw yn bennat : 


| Palm, X C11. 
A chanu i'thenw di fawl, . 
a'th ganmaw] (y Goruchaf.) 
2 NY borauam dy drugaredd, 
a'th wirionedd ſon y nos, 
3 ArddeQant, nabyl, atbelyn, 
myfyrio byn a'i ddangos. 


4 Sef drwy dy weithred |lawen wy*, 
yanyn nwyf yn fy Nuw Nat: - 

Ve am dy ddwylaw fy Nuw Ior, 
eunydd y gorfoleddaf. 

s Dy weithredoedd ond mowrion ynt ? 

5 oo helyarnis gwyranghall : 

Dy feddyliau o ddyfn iawn fryd, 

hyn nis gwyr yafyd ddeall.. 


5 Pan flodeuoyr enwir ddyn, 
megis llyſenyn iraidd, 

Pan fo drygweilch yn gref cuplaid, 
Duw yno rhaid eu diwraidd. 

Y drwg flagur uchel yrant, 
a bwy a ſyrthiant beunydd : 

8 Tithauyr Arglwydd yn ddigel, 
wyt uchel yn dragywydd. 


9 O Arglwydd wele d'elynioo, 
dy gaſeion difethir 5 

A holl weithredwyd crais a cham, 
yn ddinam a waſgerir. 

zo Tydi a dderchefi fy'nghorn, 

| fel yrunicorn perffaich, 

Hefyd a gwerthfawr olew ir, 

imrtaenellir icilwaith. 


11 Fyllyg1ida welant befyd, 

fy ngwynfyd a'm gelynion., 
A'm claſtiau y glywant ar trys 
fewyllys am ddrwg deynicn. 


Pſalm. X CINI. a5 


12 Y cyfion blodeua i'r nen, 
fal y balm wydden anion, 

Cynnyddu yn iraidd y bydd, 
fel cedrwydd yn Libanon. 


3; Y rhaia blannwyd yn nby Dduw, 
yn goedwydd byw y tafant, 

Ac ynghyntedd wn ein Duw ni 
y rhei' ni a flodeyanr, 

4 Adwyneu ffrwycha wnanto faint 
yn am(er kenainr etto, . 

Tirhon, iraidy, a phrofadwy 
a fyddant hwy yn hilio. 


15 I ddangos nad traws, ac nad cam - 
yw fArglwydda'm cadernyd, 

A: nad oes yntho na chamwedd, 
na dim anwiredd hefyd. 


P38 AL. 93. 


BY Moliant i ally Duw : ynerbyny bobl a wribynebans 
I mdardod. 


? Hans mae yr Arglwydd, 
mewn ardderchowgrwydd gwiſgodd : 
Imwiſpodd fArglwydd yn brydferth, | 
anerth yr yr wregyſodd. 
: Fla fict!,avcdd fail y byd 
h:b ſyflyd, y:. ddihareb 
D; fringe er ived a ddarparwyd, 
ti wyd er tragwyddoldeb. 


3 Yllifcirianr, (fy Arglwydd) faint 
yHlifeiriaint yn codt, 

Tyifaua Itif ya rhwygo'r Ilwr, 
a thonnau mawr yn coethi. 

4 Cadarn yw tor:nau y moroedd, 

$3 dyrfau dyfocdd lawer, 


—_— et ——s ety <p> —E_—_——————__—— - 


38 Ymyl 


Pſalm. XCTIHTIT, 


Cadarnach yw yr Arglwydd man, 
yn nhbyrau yr uchelder. 

$s Dy dyſtioJacthau ynt fiwr fawn g 
ff cyfiawn yw ſanReiddrwydd, 

A gweddus yn dy dydifyed ; 
byth yo dragywydd f'Arglwydd. 


PSAL. 94. 


G weddi at Dduw yn erbyn y gorthrymwyr, « chy 


7r gorthrymedig. 
O Arglwydd Dduw, Duw mawr ei rym, 


dialwr I'ym p-1b traha, 
O Dduw y nerth, ri »iav'r 21, 
a'r dal, ym«diſpleiria. 
2 Ymcderchadi farnwr ybyd, 
art a'1 3d -u goltwy, 
I'r beii-hiun a'r irabaus dod, 
y 1ala tody ad vy. 


Ba hy4? (Arglwydd) o ba byd, 

y chwardd g xyr-:y | drygionss? 

Yc ymfalch att yn cu >< wg, 

gan ſyoweh ambwg fir-ſtus ? 

A'*th bobl &i (Arglwydd) a faeddang, 
a chyſtuddinncdy dre 141, 

Y weddw, a'r &ie:thr a laddant, 
Iliafant yr amddita4. 


a VV ES w 


2 Dvwedaſant hyn heb geifio ce), 
ein pwiirh!:twel vr Acglwdd, 
Ac ni ddeall Duw I5go byn, 
ynnv ni ddifgy . aflwydd, 
bo rloxetd difray den, 
yſtyri «ch udynion angall, 
Chw:thau ynfydion,o ba bryd 
y rhowch eich brydar ddeall ? 


= 


Pſalm. X CITIT. 


4 Hwn a wnaeth y gluſt i bob byw, 
oni chlyw ef yn amlwy ? 
Fc oni wy] hwnnw yn hawdd 
a luniawdd i ni olwg ? 
18 Oni cherydda hwnnw chwi 
ſy'n cosbi pob cenhedlacth ? 
Ac eni wyr hwnnw y ſy'n 
dyſgu i ddyn wybodaeth ? 


1 Gwyr yr Arglwydd feddylian dyn 
F1 abr ph etioy ydyn diffaith, _ 

1: Duw, ded wydd yw a gosbech di, 
zi fforddi yn dy gvfraith : 

I; Yr hon a ddiſg i ddyn warhav, 
ifwrw dyddiau dihir. 

Tra foer yn darparu y clawdd, 
y fan y bawdd yr enwir. 


14 Cans ein Tor ni ei bobl nid, 
a'i wir dreta ' ni wrthyd, 

i; Ef at iawn farna gadarnha, 
a phob dyn da a'i dilyd. 

16 Pwy a gyſyd gyda myhi, 

g yaerbys egni crowſedd ? 

Rraia ſafant ar fy nhi 

yn erbyn lu anwiredd ? 


I7 Oni bai f od Duw imi yn borth; 
acyſtyn cymorth imi, 

(raids fu na ddaethai ym? y loes 
arocſai foes i dewi. 

18 Pan fawn ya ch+ yno d1n drymhayu, 
rhag bod em camray lithro. 

tj Arglwydd, o'th diugaredd drud, 
diam cynhclud yno, 


1p Pan fo ynof amlaf yn gwau, 
bob rby w ſeddyliau trymion, - 


Doe 


Plalm. XC V. 


Doe dy ddiddanwch di ar dro, ] 
i gyſuro fy'nghalon. . 
20 Aces gytcillach i ti Dduw, 4 
a maint yr annuwolion ? 
Hwn a Junia enwiredd waith, l 
yn lle y gyfraith union. 
21 Y rhaify'n ymdyrru ynghyd, 4 
ar fryd dwyn oes y cyfion : 
Ac yn eucyngor yr ymwaaed E 
i geiho gwacd y gwirion. 
22 Ondyr unic Ior ſydd er hyn, 6 
yn Ilwyr a:nddiflyn f'enaid : 
Efe yw fy ncrth o'm hol a'm blaen, E 
a ſcilfaen ſy ymddiriaid, 
23 Efea dal ibob dyn drwg, 7 
yn amlwg am eigimwedd : 
Y malciſustyn 1)ow o'r byd, A 
am eichwyd o enwiredd. 
P$ AL. 98. F: 
T7 mae*n annog i foli Duw am Iywodraethu y byd, « 
dew yr eg'mys : ac i ochel cyfeilorni ein tadan, 3 1h0 
am demptio Daw, ni chawſan ddyfod i diry bywyd. 9 
O Dowch a chaniwn i'r A:glwydd, Fa 
efe yw Ilwyddeinbywyd : 
Ac ymlawes hrwwn yn ejnerth, l9 
ef yw cin prydferih icchyd. 
2 Odownynun fryd gac «: fron, Po 
a cha)on bur dlinlchear : 
Bryfliwn 3 Dduy din Jawenkav, c 
a chanwr: pialmav'n llafar, , 
3 Her-ydd yr Arglwydd ncf allayr, It 


y ſy Dduy mayr yn ddiau; 


In 


Pſalm. XCV. 


{ Tywyſog mawr yw ef mewn trin, 


a brenin yr holl dduwiau. 


4 Efe biau 'rholl ddaiar gron, 


a'r dyfnder eigion danaw : 


Uchelder befyd, eithafoedd, 


mynyddoedd ſydd yn eiddaw. 


g Ef biaw'r moroedd uwch pob traeth, 
ac ef ai gwnacth iruo: 
Ei ddwylaw ffarfiaſant ya wir 
y ſych-dir ac ſydd yntho. 
5 Odowch, addolwn, cyd-ymgrymmwn, 
ac ynoſtyngwn iddaw : 
Ef yw ein Arglwydd un-ben rhi, 
ef a'n gwnaeth nia'i ddwylaw. 


7 Cansef iniy {ydd Dduw da, 
a phobl ei borfa ydym : 1 

Aiddefaid ym, os chwi a glyw 
eiair ef heddyw'n gyflym. 

$ Meddyliwch fod eich bai ar led” 
na fyddwch galed galon : 

Fl ya nydd prawf,mewn anial dir, 
le cofir bod ymryſon. | 


9 Ylleremtiodd eich cadau fi, 
amprof i!madnabod : 
Faint ydoedd y gweithredoedd man, 
yn ddian cawſant' wybod. * NS 
19 Dros ddeugain mlynedd'a'r Hin hon 
drwy fawr ymryſon, dweddis, 
Pobloedd yar cyfeiliornus iawn, 
vi calon yn llawn malais, 


Cans nid adwaenent y ffyrdd may, 
onid amlhau eu tuchan : 

It Wrthynt i'm lid y tyngais byn, 

8 ddelyn i'm gorphwysfan. 


P$8az. 


Plalm, XC V I. 


Ps A1.96. 


Cyngor i bod cenke 1/aeth i folj Dum am ei drugartl 


Q Cenwch glod i'r Arglwydd mad, 
a moeſwch ganiad newydd ; 
| Yc hol ddiiar dadcenwch faw], 
yr Arglwydd nefaw] beunydd. 
2 Cenwch chwi glod i r Arglwydd nef, 
a'ienwef bendigwch, | 
A'i iechydwciaeth drwy grefydd, 
o dcyad i ddydd cyhoeddwch. 


3 Datcenwch byth i glod a'i rad, 
yngwlad y cenkedlaethoedd, 
A'i ryfeadodau ef. ym 'mhlith, 
ob amryw, amrith bobloead. 
4 Cans ein Arglwydd niſydd Dduw mawc 
a roagawr canmobadwy, 
Uwcb yr holl dduwiau y mae ef, 
ya frenin nef ofnadwy. 


s Duwiauybobl culynnod yne, 
ni ellynt mwy na chyſgod 2 
A'n Duw ni a wnaeth nef allawr* 
fal dyna ragawr gormad. 
6 Cans mawr ydyw gogonianc nef, 
ac o'i hen ef mac barddwch, 
Ya ei gyſlegr ef y mac nerth, 
a phrydferth yw'r hyfrydwch. 


2» Chwidylwythau y bobloedd, trowch, 
yn llawen rhowch i'r Arglwydd, 

I's Arglvydd rhowch ogonedd fry, 
anerth, a bynny'n ebrwydd. 

3 Rhowchogoniant iw enw ef, 


yr Arglwydd nef byth bythocdd, 


Plalm, XY CV IT. 


\bwyd offrwm iddo a rowch, 
a chwi-dowch iw gynteddoedd. 


4 Addolwch t'Arglwyid gar ei frcn, 
iw gyſſegr, digon gweddol : 

Ar ddaiar rhagd&o, byd, a lled, 
dychryned yu aruthrol. 

12 Ir holl genhedloedd dwedweh byn, 
yr Arglwydd ſy n tcyrnaſa : 


Nid yſgog y byd ſy'n ficr iawn, 
ef a wyr uniann farnu. 
1 O llawenhacd n<folaidd do, 
i r ddatar bo gorfoledd : 
Rhued y mor a'i donnau Ihwn, 
a'r pyſg ſy'mewn ei annedd, 
12 A gorfoledded y maes glas, 
ei dwf, a'i addas flyniant : 
Aphob pren gwyrdd ſydd yn y coed, 
ir Arglwydd rhoed ogoniant. 


1 Amei ddyfodd, am ei ddyfod, 
ai farn ſydd hynod iownwedd : 
Barna yn gyfion yr boll fyd, 
ar bobl, a'i gyd-wirioacdd, 


P$ aL, 97. 


Dafjdd yn conghori pawh i lawenychu am dayſod 
ts Chriſt, yn ofnadwy i'r anwir, ac yn Jawenyad i'r 


0n 
i Arglwydd ydyw ein pen rhaith, 
bo perffaith y ddaiaren : 
Ynyſoedd cedyrn yr bollfyd, 
bont bwy igyd yn llawen, 
2 Niwlathywyllwch ſy iw pick ef, 


byfrydwch nef gyfanned 


Fawna 


re een OE ne ta tr te 0 yo CO moeon.— —_— 


Pſalm. XCVIT. 
Tawnder a barn ydynt yn ſail, 

ac adail maingc ei orſedd. 
3 Tan3o'i flacn ef, ac alyfp 

ym mylg ci holl clyaion : 


4 A'ifellt ya flimio trwy'r holl ſyd, 


oedd olwg enbyd ddigon. 
O flien Duw fel y tawdd y cwyr, 
y bryniau'n Ilwyr a doddent : 
O flaen hwn (ſef yr Arglwydd) ar 
y ddaiar y diflannent. 


6 Yrholl nefoedd yn dra hysbys 
a ddengys ei gyfiownedd, 
A'r holl genhedloedd a welfant 
ei fawr ogoniant rbyfedd. 
79 Gmwradwydd ir rhai a waſnaethan, 
y delwau man cerficdig : 
Addolwchef (nid eulun cau) 
holl dduwiau darfodedig. 


8 Dy farnedigaeth (o Dduw lon) 
a glybu Sion ddedwydd 5 
Merched Juda (o herwydd byn) 
ſy'n ynnyn o Jawennydd. 
9 Cansti (o Arglwydd) yw fy Naf, 
oruchaf drosy ddaiar: 
Rhagorol yw'r derchafiad cau 
awchlaw'r holl dduwiau twyllgar. 


10 Pobdrigioni chwi a gaſewch, 
carua wnewch yr Arglwydd, 
Hwn ſydd yn cadw oes i Sain&, 
i'w dwyn o ddrygfraint afrwydd, 
11 Mewandaier yr egina 'i bad, 
goleuid daw i'r cyfion, 
Yn ol triftwch fo dry y rhod, 
i lan gydwybod union. 


BETS / 


Pſalm. X C V IIL. 3g 


; Yn yr Arglwydd,o'r achos hon, : | 
:bwi gyfion Uawenychwch, 
ay gotta ei ſanReiddrwydd ef, 
3 llais byd nef molicnawch. 


Ps AL, 98. 


Annog pob creadur 7 foli Duw, an ei allu, at druga- | 
21d, a fy ddlondeb ei evfammod yngbriſt , drwy r hwn 5 
it ein cadwedigaeth ni, 


AEnwch i'r Arglwydd newydd gan, © ++) 
ei waith fu lan ryfeddod : 
Haw ddeau a'i fraich a wnaeth, 

in iechydwriaerh parod. 
2 Yr Arglwydd bysbys in'y gwnaeth 

ei iechydwriacth gyhoedd. 
Nigyfhownder ef yn dra hawdd * 
darguddiawdd i'r cenhedloedd. 1\. 


3 Fegofiodd ei drugaredd hir, | 
2iwiridy Iſrael, xn 
fely gwelodd rerfynau'r byd 
et iechyd yn ddiymgel. 
+ Ir Arglwydd 4 chaniad Uafar, 
chwi yr holl ddaiar cenwch, 
Allafar lais, ac eglur lef, 
fry byd y nef y leifhwch. 


© Cenwchi'r Arglwydd Dduw fal hya 
 Jrdelyn, a chywirdant: 
Achidar delyn lajs a thon, 

rhowch iddo gyſon folianr. 
5 Canuynllafar ac yn rhwydd, 
 oflaenyr Arglwydd frenin : 
Ar yr udcyrn, 2'r chwythgyrn pres, 
fal dyna gyffes ddibrin. 


Plalm. XCIX. 


7 Arhued y mor mawrigyd, '$ [} 
a'r byd, ac oll (ydd yathyar, | 

8 Yllit-ddyfrocdd, a'r mynyddoedd, {Ju 
y mae yn addas iddynt. | 1 

9 Curant, canant, o flzen Duw cu, | 

yr hwn {ya barnu't bydoedd, I 

T'c byd y rbydd ei farn yn iawn, Ir, 

acyn umawn i'r bobloedd. 


Ps AL. 59. 


Mawl teyns Chriſt d o* yr ! ddewon a'r cenhed[oedd: D 
gan eu hannog i foli ac i waſanaethu Duw , ati m- 
ddio arne. | þ 


R? Arglwydd Dduw yw ein brenin Jy; 

YF- er miinc yw trin y bobloedd : 

Mac'n eift-:id rhwng d:u gerubyn, 
faf,ryn' pub daiar lnedd, 

2 Cinys breain mawr ydyw'r Ion 
y" Seion o't dderchatel : 

Ac uwchlaw pobloedd yr ho'l fyd, 
y ſydd o rydyd uchel, 


3 Cydfoliannant o'r nef i'r llawr Jr 
dy enw mawr rh1gorol : [ 

Ofnadwy, ſanaidd, vw iw drin, 

4 tithau (o irenin n.r.bol) | 

A geri farn, darperi iawn : ; 
yn gy fawn heb draws ofgo, | 

A barnedigacrh bur ddidoſt,  \ 
a wnacthoR di yn Iago. 


Derchefwch yr Arglwydd ein Duw, 
ſef ſanRaidd yw i'w fawredd : 

XY mgrymmwch o flaen ei ſol dracd, B 
fel: y parchacd ei fowledd. 


Pſalm. C. 96 


1; Moſes, 8c Aaron ſanQaidgd blaid, 
1 ymblich offciriai-l gyrrodd : 
{ Janucl gal wai ei enw ef, 

yncau o'r nef attebodd. 


{; Mewn colofa © niwl y bu wiw, 
gan Dduw lefaru _ 
I Tra fuant hwy yn cadw ei todd, 
ar ddeddf a roddodd iddynt- 
01 Gwrandewaiſt 1nynt, dodaiſt ged, 
21 harbed, gan y naceal : 
4, 'YDuw ein Na , dynawdd parod fu, 
+ || abwychav'n harddy dal. 


JI Derchefwch ein Duw Tor am hyn, 
yn Sion fiyn cyſlegraidd, 

J \mgrymmwch 1ddo yn cich byw, 
(ef unig Dduw fydd ſar Raidd.; 


P$SA rx. 100. 


Mae yn cynghori peb dyn i waſanaethu yr Argtwyda, 
© © fined ww gyanulleidfs 7'w folt, 


| [* Arglwyddcenwch lafar god, 
a pwnewch ufydd'cod Yawen fryd, 

2 Dowcho fl:en Duw i pheraidd don, 
 trigolion y ddacar ipyd. 

3 Gwybyddwch mai'r Arglwydd fydd Dduw, 
Y angwnacth ni'n fyw fcl hyn i fo 

Nid ni' hunarn, et bobl ym ni, 

a defaid rhi'ci borfa a'i nod. 


4 Oewchi'wbyrth a diolch bray, 
ynci gynteddau molwch ef, 

Fbndithiwch enw Duw bynod, 

thbowch iddoglod drwy lafar lef. 


s Cans- 


Pſalm. C I. 


5s Cansdayw'r Arglwydd, awdur hedd, 
da ei drugaredd adi lyth, 

A'i wirionedd in 1 aroes, 
© 0es, i es, a bery byth. 


s y 
1 


P$SAar. 10oT. 


Dafydd yn dangos efn a rheol ei dy : fif meyrny | * 
maith y rhai drwg as yn manryen yaa. . 


Artcanaf drugaredd a barn, 
ir Arglwydd cadarn canaf. 
. 2 Byddaf ddeallus mewn flordd wycb, 

hyd oni ddelych attaf. 

A rhodiaf yn fy' nby yn rhwydd, 
a thrwy berffeithrwydd calon. 

3 DPob peth drwg (ydd gennif* yn gs, 
a childyn ddyrras ddynion. 


Calon gyndyn ynof ni bydd, 
drwg weithydd ni'dnabyddaf. 
Sclandrwr dirgel, a'r balch uchel 
or achos ni oddedaf. 

Ar ifyddloniaid mae 'ngolwg i, 

fe lyn y rhei'ni wrthy : 

75 A'r bwna rodio rfewn ffordd dda, 

hw a waſnactha ymmy, 


$8 Nichaiff args o fewn fy'nhy, 
un dyn 2&fy Uwyllodrus, 
Ya fy* ngolwg un dyn ni bydd, 
a lunio gelwydd trefnus. 
9 Holl annuwolion fy' ngwlad faith, 
yn foran ymaith torraf : 
E.1 na ddelont i ddinas Dduy, 
ryw a ddiwreiddiaf, 


Pſalm. CTII. gT 


Ps a L. 102, 
Gweddi y flyddlowaid yn amſer caethiwed Babel, 


Arglwydd, erglyw fy*ngweddi, 

0 pood fy ngbri byd x. : 

{: Nachudd d'wyneb mewn ing tra fwyf, 
W Y clyw,clyw, panalwyf arnad, 
; Fy nyddiau aethanc achos hyn, 

ſef cynddrwg im cyſtuddiwyd : 
y eſgyrn poethant achos byn, 

faltewyn ar yr aelwyd. 


x; 


{3 1 Fy nghalon trawyd & chryn i346, 
ac fel y gwellt-glas gwywodd : 
Felyr angbofiais fwyta 'mwyd 
dirmygwyd fi yn ormodd. 
5 Glynodd fy eſgyrn wrth fy' nghroen 
gan faint fy' mhoen a'm tuchan, 
Y5 Fel uno'r anialwch,lle y trig 
y pelig, neu'r dylluan., 


15 Neu fel un o adar y to, 
a fai yn gwilio 'i fywyd, 
lInrhodio'n unic ben y ty : 
wyf an by ac anhyfryd. 
| Fy ngelynion 3 thafod rhydd, 
bwy beunydd am dif'enwant 2 
Athan ynfydu yn ei gwyn, 
I'mherbyn y tyngaſant. 


9 Fel |lwcha lludw yn fy' mblz, 
fu'r bara a fwyreais : 
Irun wedd yn y ddiod fau 
fy nagrau a gymyſgais. . - 
10 A byn fu o'th ddigofaint di, 
am yr" fy' nghodi unwaith . | 


Plalm. CII. 
Ac herwydd bod dy ddig yn fawr, 
ir llawr im teflaiſt exlwaitb. 


11 Fy nyddiautrocſant ar y rhod, 
ac fel y cyſgod ciliant 

A minnau a wywais achos kyn, 
fel y glaſwelltyn methiant. 


12 Ond tydi Dduw, ty Arglwydd da, 


a barhei yn dragwyddol, 
O oes ices dy Enw a acth 
mewn coffadwriaecth graſol. 


15 O cyfod bellachtrugarha, 
o Dduw bydd dda wrth Sion : 
Mae'n fadws wrthi drugarhau, 
fel dyma 'r nodau 'n union : 
14 Cans hoff jawn gan dy weifion d1 
ei meini ai magwyrau, 
Maent yn toſturio wrth ei llwch, 
a'i chriſtwcb, a'i chrallodau. 


15 Yano yrholl genhedloedd byw 
yr Arglwydd Dduwa ofnant, 
A'r holl frenhinoedd trwy y byd, 
a ront yt gyd ogoniant. 
16 Pan adceileder Sion wych, 
a hon yn ddrych i'r gyledydd ; 
Pan weler gwaith yrArglwydd nef, 
y molire'n dragywydd. 


x7 Edrychodd hwn ar weddi'r gwacl, 


rhoes iddynt gael ei harchay : 
x8 Scrifennir hyn : ar oes yn ol 
gaiff ei ganmol ynrau. 
19 Cans Duw edrychodd o'r nef fry, 
areigyſſegrdy, Sion: - 
-20 Clybu ei griddfan er rhyddhau 3 
plant angan 'i garcharorion. 


Pſalm. CTIT. 


11 Fel y cydleifient hwyar gan 

I yaScion lan, ei foliant; 

Ac ynghaer-Salem yr un wedd, 
c& fowredda'iogoniant. 

:2 Hyn ſydd pan gaſglo pawb yngbyd, 
yn unfryd iw foliannu : 

A'r boll dyrnaſoedd dont yngwydd 
yr Arglwydd, iw waſnaethu, 


22 Nawar y ffordd leikadd fy'nerth, 
byrr:add fy' mrhydferth ddiddiav, 

Ami'n diſgwyl rbyddhad ar gais, 

:1 yno y dywedais innau: 

0Dduw na thorr fy oes yn fran, 
ynghanol dyddiau f'ocdran : 

Dy lynyddoeed di ſydd eriocd, 
ooed i ocd y byddan, 


2s Di yn y dechrau dodaift ſai], 
odd i{od adail daiar : 
A chwmpas wybren uwch ein law, 
yw gwaith dy ddwylaw hawddgar. 
| :5 Darfyddanrt hwy, parhei di byth, 
treulzant fel llyth trwſſiadau. 


29 Troi hwynt fel gwiſg, uygrn a wnant 


felly newidiant hwythau : 


Titheu Arglwydd, yr un wit ti, 
ath fl yyddau ni ddarfy ddant. 

:2 Holl blant dy weifion gar dy fron, ' 
ai bwyrion a brefſwylianr. 


Ps AL; 103. 


T mae'n cynghori pob creadur i fold yr drglwyddam ez 


FY enaid mawl ſan& Duw yr Ion, 
a chwbl o'm eigion ynof. 
IL-2 


meirif d1ugareddan, a'7 ymwared i'r ffyddlomaid. 


OT — 4 


Bialm. CITI. 


2 Fyemidn'ad fawl PArglwydd nef, 
nx'iddoniau ef yn angot. 

3 Yrhwn ſy'n maddau dy holl ddrwg, 
yr hwna'th ddwg o'th leſgedd 

4 Yrhwnaweryd d'oes yn llon, 
drwy goron o'i drugaredd, 


s Hwnaddiwalla d'enau di 
a'i lawn ddaioni pybyr : 
Drwy adnewydda yt' dy nerth, 
mor brydferth a'r hen eryr. 
6 YrlIoncyfiawnder, barn a wnai 
i r rhai ſydd orthrymedig. 
s Dangosawnaeth ei brif fiyrdd ben 
i Foefen ya nodedig : 


Ac i Iſrael ei holl ddawns. 
8 Duwllawnywy drugaredd : 
Hwyr yw ci lid, parod eirad, 
fal dyna gariad rhyfedd. 
o Nid ymryſon ef a ni byth, 
nid beunyd chwyth digofaint, 
x0 Nid ynol ein drygau y gwnai 
A ni :nin cosbai cymmaint. 


11 Cybyd a cyw'r flurfafen fawr 
oddiar y lawr o uchder, 
Cymaint i'r rhai a'i hofnant ef, 
fydd nawdd Duw nef bob amſer. 
12 Ogpellyw'r dwyrain olau hin 
oddiwrth orllewin facblud; 
'Cyn belled ein holl bechod Ilym, 
oddiwrtbym ef a'i ſymmud, 


Ac fel y bydd nawdd, ſerch, a chwanc 
" tad da iw blanr naturio), x x 
Felly cawa eia tad o'r-nef, 
os ofawn ef ya dduwiol. 


Pſalm, CITI. 


14 Efea'nhedwyn ni yn Iwyr, 
fe wyr mai llwch yw*n defnydd : 

15 Oes dyn fel gwellt-glas ſy'n teghau 
neu ddail, neu flodau maeſydd. , 


16 Yr hwn, cyn gyated ac y del 

y gwynt 2'iawel droſodd, 
Achwytbir ymaith felly o'i le, 

1 nawyddisple y tyfodd. 

17 Ondgraflawn drugaredd a fydd, 
ya lan dragywydd feddiant, 

Ooes i oes hebdrangc, heb drai, 
gan Dduw i'r rhai ai! hofnant. 


18 A'i gyftownder i blant y plant} 
a gadwant ei gyfammad : 
0 chohznt ei orchmyaion ef,. 
rm1erzrnas nef yn barod. 
19 Yno mae ei orſeddfa ef, 
ſef yn y nef tragwyddol : 
Allywioy mae ef bob peth, 
drwy ei frenhinieth nefol, 


20 Bendithiwch chwiyr Arglwydd Ion, 
| 3ngylion, a'i holl-gedyrn. 
Eilan orchymmyn ef a wnewch, 
a'i lais gwrandewch yn drachwyrn. 
21 Bendichiwch chwi yr Arglwydd ner 
ei lnoedd tyner tirion, - 
biwyllys gwaewch, canlynwch wir 
chwychwi ei gywir weifion. 


22 Bendithiwch chwi yr Arglwydd nef 
ei hollwaith ef ſy hylwydd: 

Ym mhob man oll o'i det 4'i hawl, 
O fenaid mawl di'r Arglwydd, 


I: 3. 


P34, 


Pfalm. CITIT. 


PSA TL, 104. 


| D:ol-h am waeuthuriad, « Iywodraethiady lyd, 4yy 
| ryfeddragluniaeth Duw. 
| 


) 


ÞY enaid mola'r Arglwydd byw, 
of 'Arglwydd Dduw y mawredd, 
Miwr wyc,gogoniant a gai diz 
ymwiſgi ag anrbydedd. 
2 Megis ei ddillad y gwylg fo 
am dano y goleuad : 
R hydd yn ei gylch yr wybrar dan, 
yn llydan, fcl len waſtad. 


>» Arddeifrrhoes (ail ei Refyll cav, 
gwnzeth y cymylay idd9 
Ya dewn olwenog 2 mace hynt 
| uwch eſ2yll gwynt yn rhodio. 
| ÞJA£- Guwnaeth bob chwychad iddo'n gennad, 
| 2020nedd y furfafen : 
A't weinidogion o flim dan, 
a wibion rkyd yr wybren. 


i | 5 Cref yrhoes fail y ddaiar gron, 
| fel n2 ſyfl hon oddiyno : 
Yr hon abery fel y rhoes, 
© 0es 1 ocs, heb figlo. 
| 5s Tydi (Dduw) a ddilledaift hoa 
nl a'r eigion yn fantellan 
{| Ac onibaidy ddehau lay, 
I} air deifr uwchlaw y bryniau. 


'7 Gandy gerydd maent kwy ya flo, 
fel pin y ſynio caran : 
Drwy fraw a brysar hy4 y ddol, 
y deifr iw hol a lichran. 
3 Weithiauy codai'r deifr yn fryn : 
weithiau fel glyn pankelyar, 


Pſalm. CI TIT. 


Lle trefnaiſt iddynt bannwl can, 
ac weithiau y goxphwyſenr. 


4 Goſodaiſt derfyn Ile yrarhonr, 
ac fel nad elont droſto : 

Ac aa ddelont hwy fy th dros laws 
y ddaiar fawr, iw chuddio. 

10 Rhoes Duw fliynnon i bob afon, 
a phawb a yfant beunydd : 

A rhed y &rydaurhyd y glynn, 
a rhwng pob bryna i gilydd. 


11 Yfznt yno anfeiliaid mae, 
aflynnod myng-laes gwylltion, 
Heb ymadacl a llawr y nant, 
hyd onid yfant ddigon. 
12 Acadar awyr dont gar llaw, 
i leiftaw rhwng y coedydd : 
Yn canuei fawl o bren i bren, 
cethlyddiaeth lawen ufydd. 


13 Dwfr ar fynyddoedd le niddaw, 
 fowlych 4 glaw oddiarno : 

A'r gwaſtad tir efe a'i gwlych, 
bob grwm arbych i ficwytho. 

14 Parodd ir gwellt dyfu wrth raid 
anifeiliad : a'r llyſtau, 

Erdai ddyn : Lle rhoes o'r lawr, 
ymborchiant mawr rhag angau- 


15 Agwinllawena calon dyn, 
ag olew tywyn wyneb. 

A bara nerchir calon gwr, 
mewn cyflwr digonoldeb, 


16 Preniau'r Arglwydd o ſugn llawn, 


o'iunlc ddawn y tyfan. 
Sef y coed cedrwydd brigog mawr, 
aroes e'nllawry Liban. 


14 


i7 Lle 


Pſalm. CiITT. 


17 Lle y mac nythod yradar ran, 
mewn preniau g lan cadeir-ir : 
Lle mewn flynnidwydd glwyſwydd glya 
mae ty r aderya trwynhir. 
18 Y ::ynydd nchel a'r bryn glas, 
yw Illwybr y danas fychod : 
Opgot y doll-graig a wna les, 
ya lloches i'r cwningod. 


19 Feroes i'r lleuad i chwrs clan, 
a'i chyfnewidiau hefyd: 
A'r haul o amgylch y byd crwn, 
fo edwyn bwn ei fachlyd. 
20 Tywyllwch nos a recd wrth raid 
i fwyitfiliaid y coedydd. | 
2x Y llewod rhuanc am gael maeth, 
gan Dduw, yſclyfaeth beunydd. 


22 A chwedi cacl yr ymborth hyn, 
pan ddel haul actyn unwaith, 


Y mgaſglant bwy i fymd iw ffau, I 
at iw Ilochcſau ailwaith, 
23 Y pryd hwa cyfyd dyn iw waith, 'Þ 


ar iw orchwyliaith eſgyd 5 
Ac felly yr erys tan yr bwyr, 
lley caift ya llwyr ei fywyd. ; 


24 O Dduwy, mor rhyfedd yw dy waith ( 
o'th ſynwyr berffaith dradoeth ! 


| Gwnacthoſt bob perth a doethder dawn, 3 


ar tirſy lawn o'th gyfoeth, 

25 A'rllydan for, y deifer ymmyſg, ; 
Heaml yw pyſcyn llemmain : 

Lle yr ymluſgant, rif yr od, 
bwyRfilod mawr a bychain, 


26 Ynoyr 4yllongau glan 
dos y Leviathan heibio, 


Pſalm. CIIIE 


\r bwna ofydaiſt dille y mae. 
yn cael ei chwrae yntho. 
;3 Hwynt oll diſgwiliant yn ei bryd 
xy gael —— borthiant : 
J1gzel dy rodd ymgaſglu ynghyd 
, ieam eibywyd Fra : 


:3 Duw, pan agorech didy Jaw, 
oddi yno daw daioni : 
Pobanifail a phobrhyw beth, 
a ddaw yn ddifeth ini. 
:9.Pan guddiech di dy wyneb pryd, 
a chaſglu d'yſpryd allan, 
Crynant, tregnanr, ac ant iwllwch, 
JT mewn diwedd trwch a thwrſtan, 


30 Nuw, pan ollyngech di dy rad, 

fel rhoddi cread newydd, 
Ymodd hyn wynebyr holl dir 
 aadnewyddir beunydd; 

31. Ir Arglwydd gogoneddus fydd 
drwy fawr lawenydd bythoedd:: 
J ir Argtwydd yn ddiau a fedd,. 
orfoledd yn y nefoedd. 


32 Ein Duw o'r ngf aedrychar 
y ddayar, 2 hi a ddychryn. : 
0s cyffwrdd ar mynyddoedd dravry. 
y mwg a ddaw © honyn. 
33 Canaf i'r Arglwydd yn fy myw;,., 
canaf i'm Duw tra fythwyf : 
34 Mi a lawenhaf ya fy Ion, 
bydd ffyddlon byn a wnelwyf. 


35 Y:trawfion oll off tir ant hwy, . 
ni bydd mwy annuwolion. 

Fy enaid, molJa Dduw yn rhodd : 
mac hyn vwxth fodd fy ngha ON . 
5. 


95 


D3a8:4.-. 


Pſalm, C V. 


Ps AL. 10s. c 


Mae fe yn canmo! daioni Duw, am ei dewis by jn | *8* 
Eobl iddo, gan wnenthur iddynt ddaieni er mwn & | * 
addewid. fy 


I5 | 
Loifored pawb yc Arglwydd nef, | 
ar eienw ef y gelwch, 16 ( 
A'i weithredoedd ymmyſlcpoblocdd, : 
yn gyhoedd a fynegwch. 1 7 
2 Cenwchei gerdd, clodforwch bwn, R 
a'i ddidwn ry{eddodau. dh 
3 Yrhaiagais eienw, (y Sant) | x 
l:awenanr yn eu calonnav. 19 C 
4 Ceiftwch yr Arglwydd a'i nerth mawr, 1 8 
a't fodd bobawr yn rhadion, as 
5 Cofiwch ei holl ryfeddodan, \ 
a barn ei enau cyhon. A 
6 Obad Abrabamei was fo, k bd 
o feibion laco'r etho] : »/ 
7 Ef yw'n Duw,a'i farn ef aeth £ 
dros holl diriogaeth fyddol. 21 C 
8 Bovamſcrcofiod ei gyn-grair, n / 
elair,a't rwym ammodau 5s 
9 Ag Abraham, Iſaac, a'i hil, L , 
a mil o genhedlacthay. 
Jo Fe roes i Iaco hyn yn ddeddf, TY 
cyn rwym greddf dragwyddol, ye 
T1 Ac i lir:elyrhces lan / 
wiad Canaan yn gatrefol, © 22 T 
12 Panoedd yn anaml iawn cu plaid, : 
a hwy 'n ddieithriaid ynddis ” 
13 Acyn rhodioo' wlad i'r llall, , \ 


ya dio!def gwall a cbyai : 
1.4 Lle- 


Pſalm. CV. 


14 Lleſteiriodd iddynt gam yn dyan : 
or achos hyn brenhincedd 

| Ageryddodd ef yn eu plaid: 

at air a gaid yn gyhoedd. 


15 A'meneiniog na chyffyrddwch 3 
na ddrygwch fy*'mrhophwydi. 

16 Gal wodd am newyn ar y tir, 
yn wir dug fara” honi. 

15 Offaeneiblanr y gyrrodd 1as, * 
Joſeph ya waz a werthyd. 

18 Areidraed y rhoed hayarn tyn, 
mewn gefyn y cyſtuddiwyd. 


195 Gwiſgodd y gefyn byd y by, 
nesiair Duw amſeru : 

Drvy Dduw y cafas ef ryddhad, 
a phrifiad er ei garu. 

20 Ynay gyrrwyd tw gyrchu fo 
gar bron hen Pharo frenin : 

kc 5 golyngwyd ef ar led, 
01gam gacthiwed ryflin. 


21 Ohyn ei oſod efa wnaeth-- 
yn bennaeth ar ei dculy, 
Ac 0'i holl gyfoeth ef a'i wiad, 
ys da fawr-had oedd hynny- 
22 I ddyſcu'i reolwyr eilys, 
ci wilys a'i fodlondeb : 
| forddio henuriaid y wad, 
yn waſtad mewn docthineb: 


23 Daeth Iſrael Ir Aipht tir Cham, 
Ilz'r oedd yn ddinam eftron ; 

24 Lle llwyddodd Duw hil 1ago bach 
ya amlach n#i caſeion. 

25 Yaz ytroes ei calon ga, 
1} wr gaſau ei bobloedd : 


[ Av 


ee I 


Tw weifion i wneuthur twyll, 
a lid (nid amwyll) ydocdd. 


265 Duw gyrrodd Foeſen ei was hen, 
ac Aaron llen dewiſol. 
27 Yn nhir Ham j arwyddoccau 
ei nerth a'i wrthiau nodol. 
28. Rhoes NDuw cywyllwch dros y w'ad, 
er hyn fii chid ufydd-dod. 
29 Kudyfroedd oll a droed yn wacd, 
a lladd a wnacd ey pyſgod. 


20 Iwtir rhoes Iyffainr, heidian byll, 
yn ſteſyll eibrenhbinoedd : 

ix Dacthar ciair wybed, a llay, 
yn holl fannan en tyraedd, 

32 Fe lawiodd arnynt genllyſc ran, 
a'itir athana yſodd ; 

33 Eugwiniwydd a'i figylwydd mad, 
a ceoved y wl ad a ddrylliodd. 


'34 Ceiliog rhedyn, alindys brwd, 
yn difacnwd cu meuſydi, 
35 Unchlaw rhif, drwy yd, gwellr, a gwair,. 
___ a byndrnyair Duw ddotydd. 
3s Cyntaf-anedig pob pen llwycb, 
ai blaenffcwyth cf a drawodd :: 
'Lm hob man drwy holl dir ei gas, 
a'i bobl o'iras eu gwarcd.. 


37 Aca'idng hwynt yn rhydd mewn hedd, 
o winedd -u c:ſtion : 
Heb fol o honyntun ya wan, 
2c aur ac atian diligon, 
38 Allawen fu gan wyry wlad, 
o'r Aiphepan £aQ cn gwared:: 
Dacth arnyatarfwyd yllkaw gref, 
a ddacth o'r nef i warcd;. 


39 Rhoes 


9 Rhoeg Duw y dydd gwmwl uwchben, 
fel afantell wen y roodd, 
A'rnos goleuodd hwynt a ban, 
fal byn yn 12n y twylodd. 
10 Fo a roes iddyntar y gair 
gig ſofli-air iw bodloni-: 
A bara, o't or orchymmyn ef, 
adgacth o'r nef iw porthi. 


11 Holltedd y graig, daeth deifr yn llif,; 
fel be baent brif afonydd : 

Cerddodd yr hedlif, a rhues wlych 
rhyd pob Ile ſych o'r gwledydd. 

;2 Cohoa woaeth eli aira'i ras, 
i Abram ei was flyddlon. 

12 Athrwy nerth yn rhydd o gaeth 

 jg-nacth ej ddewilolion. 


fv Tir y cenhedloedd iddyne rhoes, 
aillafur rroes-iv meddian : 
43 Er cadw ei air a'i gyfraith ef, 


tbowch byd y nef ei folianr, 


Ps AL. 106. 
Thobl C wed; i ramu dan Antiechus ) yn datean dition? 


Dum i'r ediſeiriol,ac yn dymuno arDduw en caſelu yr» | 


ld, er mweyn eZ enw. 


eo. yr Arglwydd, cans da yw 
moliennwch Dduw y ilywydd : 

Oblegyd ci drugaredd fry : 
aberry ya dragywydd. 

2 Yr Arglwydd pay all-dracthu ei nergh 
aiho[ldirionferth folian: ? | 

3 Awnel gyfiownder gviyn fi byd, 

et farn i gyda eaduanc. 


Pſalm. CVE. 97 


Pſalm, CVT. 
4 O Arglwydd, cofia fi dy was, 
yn ol dy ra; i'r eiddod : 
Yawel 2 mi i'm cyſtudd caeth, 
a th iechydwriaeth barod. 
Fel y gwelwyf, ac y chwarddwyf, 
wych urddas d*etifeddiacth. 
Ac y cydganwyt fawl un don, 
a th ddewiſolion odiaeth. 


6 Pechod, camwedd, ac annocthedd, 
gwnacthom gyda'n tadau : 

Ef a gaed arnom ormod gwall, 
heb ddeall dy fawr wyrthiau, 


7 Yngwlaiyr Aiphr wrth y mor coch, 


yn gyndyn grochanuſydd : 
Heb goko amled fu dy 1as 
haeddaſom atgas gerydd. 


| 8 Ettoer mwyn ei enw ei hun, 

| Daw cun a ddaeth i'n gwared : 
| T beri i'r byd gydnabod byn, 
. fod ef cyn gadarned. | 
| 9 Y dyfnfor cocha'i ddyfrllyd wlych, 
| __ awnaethe'nſychaiperydd: 

| Trwy ddyfnder eigion 2ent ar frys, 

fe] myad rhyd yſtlys mynydd. 


10 Fel'byn y dug kwynt trwedd draw, 

| oddwylaweucaſeion: 

' Ac y tvwyſodd ef ei blanc 

_ _ ofeddianten gelynion.. 

11 Y deifraguddiodd yr Aipht ryw, 
nid oedd un byw heb foddi : 

12 Ynaycredent iw air ef, 
a'i gerdd hyd nef ai'n wiſpgi. 


[x3 Erhyn, tros gof mewn amſer byrr, 
Y rboent el bybyr wrih'av ; 


" 


Pſalm. C V I. 
Heb ſefyll wrth air un Duw Tor, 


nz'1 gyngor, na'1 ammodau. 

14 Ond cododd arnynt chwant ar blys, 
yanyrys yr anjialweh ; 

Gan demptio Duw 2 rheibus fol, 
yaghanol y diftcichwch. 


98 


15 Rhoes iddynt lJeawi ei holl flys, 
 rhoes an nbycciannys aflwydd. | 
15 Lle digient Foſes wrth cu chwaantr, i} 
ac Aron Sant yr Arglwydd : | iq | 
17 Egorai'r ddayar yn y man, I | 

a llyngcai Ddathan ddybryd 3 
Acigynbullodd i'r un llam, | 
holl ln Abiram hefyd. | 


8 Acyneiddig enynnodd tan, | 
yn fuan yneu canol : 
Lisſei y rhai'n, eu terfyn fu, 
vn ulw, y Nu annuwiol. 
19 Ya Horeb gwnaethant dawdd-lun 1lo 
ac iddo ymgrymmaſant : 114 
0 I Jun lo a borai welle man” [Fl 
atroeſant eu gogonianr, | 


:1 Anghofient wrthiau Duw ar bynt, 
(a fuaſai gynt achubwr. | 
Togwiad yr Aipht, 22 Mor coch, tic Ham) 1 

beb feddwl am eu cyflwr. '[th 
2 Diredodd mai eu difetha wnai 14 
oni bai iw was Moeſen 
Urwy {cfy!l o'i blaen iw lid maith 
croiymaith eu drwg ddilen. 


} Dirmygent hwy y prydferth dir, 
ac air iw gwir ni chredent : 
4 Oad yneu pebyll grwgnach tro, 
ac arno ni wrandawent. 


26 Yno 


— 


—  ——— —— _ 


Pſalm. CVI. 


26 Yno yderchafodd Duw ei law, 
iw cwympiaw drwyr anialwch : 

25 Rbyd tiroedd a phobloredd anghu, 
iw tanu mewn diſtyrwch. 


28 A Baal-Peor aent ynghyd, 
ymegredu i gydag cfo: 
Ebyrth y meirwon a fwyrtent, . 
a Duw a roddent heibio, 
29 Fal hyndigiaſant fArglwydd Diluw, 
a cbyfryw goeg ddyrhmygion : 
Yatau anfonodd bla'n eu myſg, 
fal dyna derfyſg greulon. 


30 Yna cyfedodd Phinehes,. 
mewn cyhawn wres iddial: 

A phen roes hwn ei farn yn dda, 
Duw ar y pla rhoes areal. 

31 A chyfrifwyd y weithred hon, 


yn weithred gyfion yntho, 
O.oes, ioes (dwry air Duw-Ion) 
pan ddelai ſon am dano, 42 
32 Ac wrth lan dwfr Meribbah gynt, Fel 
yno 'y cyftroynt gynnen, 
' Lle*'y digient Dduw 4'i crafder firaeth,. (3 
am hyn bu'n waeth i Foeſen, 
33 Wrth gyrthruddo yſpryd y San, A' 
bwy a baraſant beſyd 
Iw enau draethu gair ar faf, 
ar na ph:rtbynai*i ddwedyd, i 
34. Ni laddent chwaith boblocdd y wJzd. 45 
wreh archiad Duw y Iluoedd, 
33 Ond ymgymy ſcu a hwynt yn gu,, 4 
a dyſpu cr giver tredoedd, Y. 
[ 


35 Gwaſamcthu cud-wian gry, 
y thai fu faglay iddyn. 


37 Adi 


Pſalm. CVT. 


;1 Aberthu eu plant, yn fab, ya ferth, 
o ſerch i r cythraul culyn. 


3$ A thywallcaſant wirion waed, 
dan draed gau-dduwiau Canaan. 
Y tir (wrth aberchu eu plant) 
a gwaed Ilygraſant weithian. 
25 Felly o'i gweithredoedd cu hin, 
yn un ymhalogaſanc. | 
Putteinio wrth ei cwrs ai bryd, 
ac felly cyd-Iygraſant, 


40 Wrthynt enynnod Duw mewn dig 
am hyn 4 ffyrnig gyffro. 

(ls a fhaidd felly yr aeth 
ei etifeddiacth gantho. 

41 O'r achos hyn eu rhoddi a wnaeth 
dan bob cenhedlacth gyndyn, 

Mewn cyflwr cas dan eftron blaid, 
Yicas yn feiſtraid arnyn. 


42 Eu gelynion aethant yn from, 
a'; law fu droma flyrnig, 
Felly y daroRyhgwyd hwy, 
a mwyfwy fu en dirmig. 
4 Mynych-waredodd Duw ei blang, 
bwy a'i digiaſant yntan 
A'icwrs eu hun : daeth cyſtudd hir, 
am waith eu henwir feiau. 


(4 Pan welai arnyn ing na thrais, 
fo glywai lais eu gweddi, 

43 Gan gofio'i air troinawed a wnaerh 
0 i helaeth fawr ddaioni, 

45 Athroi yn drugarog a wnaeth, 
y gwyr yn gaeth a'i cludynr, 

T rhat y buaſai'n fawr eu cas : 

cael mwy cymwynas gantbyne, 


— — — 


47 Achub 


— — — —— 


k ® 
————_——————————_— __—— — 
OO OW OC c——O W———— yy — e  —  - - 


CC_——_ > ee eee — <_——C——_—_ 
4 


— OS — > En EE Cr EEC Er 
% 


Pfalm, CVTII. 


47 Acbub ninnau oblich y rhai'n 
i arwain d'enw hyglod, | 
O Arglwydd Dduw,cymell ni'n gu 


i orfoleddu ynod. : 
38 Duw Iſrael bendigaid fydd, 

yn dragywydd Jehova : F-- 
A dweded yr holl bobl Amen, | 

molwch Duw lten gorucha, ke « 


P$SAL, 109. 


Dafydd yn cynghori y rhai a gaſelodd ac a wartdi 
Duw i diolch iddo. Tr hywn ( gan oi datom i'r ofin 


ſydd yn can ſafn yr enwir. bh 
Olwch yr Arglwydd, cans da yw "_ 
M moliennwcb Dduy ein lly wydd, 
O blegid ci drugaredd fry TY 
a bery yn dragywydd. ; 
2 Y gwaredigion canent faw], A! 
i Dduw gerdd nodawl gyſon : ; 

Y fawl #achnbwyd, caned hyn, , | 
o lazy y gelyn creulon. I2 
| 
3 A gaſglodd o bedwar-rhan byd, EY 
dowch chwi i gyd-ganenay, | 
O dir y dwyrain dowch mewn hedd, 14 
gorllewin, gogledd, deay. ( 
4 Drwy yranilwch, wyrdraws hynr, 0s 


buaſent gynt yn crwydro 
Allan o'r ffordd : heb dref na llan, 
le caent hwy fan i drigo, 5 4 


s Drwy newyn, ſyched bu'rdaith hon, Aci 
a'icalonar lewygu : 

6 Ar Dduw y galwent y pryd byn, 

pan oeddyn ymron trengu. 


Pſalm. CVII. 


Yaa en gwared bwynr a wnaeth, 
oi holl orthrym-gaeth foddion, 


1 Rhyd yr tawn ffordd fe'i dug mewn hede. 


idref gyfannedd dirion, 


$ Addefant hwythau gar ei fron, 
et fwynion drugareddau : 

Ac er plant dyaion fel y gwnaerh 
yn helaeth ryfeddodau : 

o Ddiwallu honaw einioes dyn, 
rhag newyna rhag ſyched : - 

Ac o'i fawr ras en cadw igyd, 
pan oedd y byd yn galed. 


10 Yrhai mewn tywyllwcha drig, 
ynghyſgod lewyrch angau, 

Yarhwym mewn nychdod, ac mewn bar, 
a hcyrn ar cuſodlau. 

1 Ahyno herwydd iddynt fod, 
mewn anufydd-dod eithaf, 

A ilwyr ddirmygu gair Duw lor, 
a chyngor y Goruchaf, 


12 Achrymder calon cwympiwyd hwy 
nid oedd neb mwy a'i cododd. 
13 Ar Dduw mewn nychdod, ac mewn bar 
ac yntef a'i gwaredodd. 
14 Ef a'i gwaredodd hwyne o'i drwg, 
{ef odywyllwg caeth glud, 
Ogyſgod angau cu rbyddhan, 
a thorri eu rhwymau hefud. 


15 Addefent hwythan gr ei fron, 
et {wynion drugareddau, 

Aciblant dynion fel y gwnaeth 
yn helaeth ryfeddodau. 

15 Cans y pyrth pres torrodd yn chwypn 
ar barriau heyrn hefyd : 


— 


17 


Am 


—_ —————— —_— 9 


Pſalm, CVIT. 


19 Ameubaia'i camwedd yn wir, 
y poenir y rhai ynfyd. 


18 A hwynt yn Jaru ar bob bwyd, 
fe'i dygwyd at byrth angau. 
19 Ar Dduw mewn ing y rhoeſant lef, 
achubodd &f hwynt hwythau, 
20 Ganyrru ei air iw iachayu, 
ac iw rhyddhau yn fuan, 
A hwynt a'iair:ynnu a wnaeth 
oi methedigaeth allag. 


21 Addefant hwythau gar ci fron, 
ei fwynion drugareddan : 

Ac i blant dynion fel y gwnaeth 
yn helaeth ryfeddodau. 

22 Aberthant hefyd aberth maw], 

tw ogoneddaw]l fowredd, 

A myncgant ei waith a'i wyrth, 

ya ci byrth mewn gorfoledd, 


23 Yrhaia3nt mewn llongan i'r don, 
a'i taith uwch mowrion ddyfroedd, 
24 A welfant ryfeddodau'r Ion, 
a hyn mewn eigion moroedd. 
25 Ni air cyfiroe dymeſtloedd gwynt, 
y rhai'n a godyar donnau 
25 Hyd awyr fry, byd eigion llawr, 
ac ofn bob awr rhag angau. 


27 Gan yſgwyd a phendroi, fal hyn, 
dull meddwyn, (ynnai arnynt. 

28 Ar Dduw mewn ing y rhocſant lef, 
dacth ef a chymorth iddynt, 

29 Gwnatth e'r y ſtorm yn dawel deg, 
a'r tonnay'n oſteg gwaſtad. 

30 Yallawenddiſtaw doen i'r lan, 
i'r man y bai'i dymuniaid, 


31 Cy- 


Plalm. CVIL. 


x1 Cyffeſent bwychau gar ei fron, 
ei fyynion drugareddau, 


1k: i blant dynion fel y gwnaeth 


yn helacth ryfeddodau. 

:2 Holl gynulicidfa ei bobl ef, 
clod DNuw byd nef dyrchafant : 
Holl eiſteddfeydd pennacthiaid hen, 
yn llawen ai moliannane. 


2 Y ffrydau'n ddyrys dir a wnai, 


fe ſychai ddwtr lle tarddo. 
14 Athir ffrwythlawn a wnai'n ddiffrwyrh, 


Ile trig drwg dylwyth yntho. 


2s Troes yr anialwch yn lyn glas, 


ar tir eras yn ffynnhonnydd, 


| 16 Lle y gwnai ef drigfan i'r gwacl ddyn, 


i dorri ci newyn beunydd. 


{ ;7 Lleyr hauaſant faeſydd glan, 


a |lawer gwinllan dyner, 


{ Yrhai arboddant lawnder firwytch 


a chnydlwyth yn eiamſcr. 


I 33 Cans cynyddaſant bwy gan wlith 


eraſol fendith un Duw cun, 
A'i hanifeiliaid hysba blith, 
rhoes yr un fendith arnun, 


29 Daerh caethder gwedi hyn i gyd, 


a drygfyd er eu goſtwng. 

Colanede en ——— a i plau, 
cawſant flinderau teilwng. 

40 En dirmyg ar y beilchion troes, 
acef a'i rhoes i grwydro 

Mewn dryſni heb Ilan ffordd i'w chael, 
Ile buant wael eu gortho, 


} 41 Ynarhoes y tJawd i well fri, 


dug o'r trueni allan, 


Gan :.;; 


ne ey OE nn one nn — 


Pſalm. CVIITL. 
Gan llwyddo ei deulu, a'i holl blaid, 
fel defaid wrth y gorlan. 
42 Y rhai cyftawn a welant byn, 
a chanthyn bydd yn hyfryd, 
A'r enwir ceuir ei ddwy en 
ar ei gynfigen fowlyd. 


43 Parai ſy ddoeth i dd:all byn, 
fe roddir iddyn wybod 

Faint yw daioni t'Arglwydd yn' 
wrth hyn y can gydnabod. 


Ps AL. 108. 
Dafydd yn clodfori yr Arglwydd : gan ymſiccerhau jn 
27 addewidion ef, yr hwn yn y diwedd a deifl y gelynion 


i'r laws , pe rhon 7 1d ac ofni ddarfod iddo yn eſceuluſ | 


dros amfſer. 


Arod yw fy'nghalon (o Dduw) 
_ oparodeu ty* nghalon, 

Canaf-yrt a datcanaf wad, 

o fawl fy nhafawd ffyddloen. 
2 Deftro dafod,a deffro dan, 

a chan ogoniant beunydd, 
Y nabl ar delyn yn gyrun, 

deffrof fy hun ar laſ{-ddydd. 


 Mawl ytty f Arglwydd, pan ddefirof, 

: a rof "—_ . boblocda : 
A chlodfori dy enw a wnaf, 

Heamlaf y cenhedloedd. 
4 Cans cyrhaeddyd y mae dy ras, 

kyd yn n hyrnas nefoedd. 
A'th wirionedd di hyd ar len 

yr wybren a'i tkerfynoedd, 


5s Yraddercha Dduw y nef uwchlaw, 
addiyno daw d'rwyddion, 


12 


I; 


el 


Pſalm. CI X, 


; Þ1bvdded dy ogoniant ar 
' { y ddayar 4'i thrigolion. 
{ Fal y gwareder drwy hon hwy], 
bob rhai o th anwyl ddynion, 
;chub kwynt a'th law ddehau, 
agwrando finnau'n flyddlon. 


' Yn ei ſanReiddrwydd dwedodd Duw 
llawen yw fy* ngbytamod, 
Mia rannaf Sichem rhyd y glyo, 
meſuraf ddyfiryn Suceod. 
| Myh piau y ddwy dretad, 
ſef Gilead a Manaſfle. 
Ac Ephraim eu nerth fy' mben, 
a Juda wen fy* neddt-le. 


; Ym Moab ymolchi a wnaf, 
dros Edom taflaf Peſgid 

A chwardded Paleſtina gaeth, 
ci chwerthin aeth yn rhybrid. 

to Duw pwy a'm dwg i'r ddinas gre, 
pwy 2'm dwg i dref Edom ? 

{ 11 Erytein gwrthod, pwy ond tj, 

o Dduw, 2'mleddi droſom ? 


12 Ounic Dduw, bydd i'n yn borth, 
mae'n ofer cymorth undyn. 

13 Yn Nuw y pgwawn wrolaeth fawr 
fe ſathr lawr ein gelyn. 


P's AL. 109. 


Dafydd, wedi ei gyhuddo ef ar gam gan weinenh- 
r eh » yn gweddio ar Dduw am help 1 ddiniftrio et 
elnion, 


Dduw fy*moliant i na thaw, 
2 cans genau'r annuwiolion : 


GE ee ee ee er eee ee  COOnch 


_——  —  — ———_— 
> 


———— ——— RI 
————  —  — — _ - 


Pſalm. CI X. 


A'i tafod twyllgar, a'i ſafn rhwth, 

' _anaf ſy'n bygwth _ 

3 Daethant i'm cylch 
rhoent ddiflas ſen anynad. 


4 Falhya i'm talent ddrwg dros dda, 


5s a chasa gaf am gariad. 


Ac fel yr oeddynt hwy fal byn, 
im herbyn wedi codi, 

Fy wyneb attad tia drois, 
ac arnat rhoes fy' ngweddi. 

6 Bid Sathan ar ei ddehau law, 
ir ſwydd y daw yn barod, 

” A phanroer barn,yn cuod boed, 
a'i weddi troed yn bechod, 


$8 Bocioes yn fergac yn ddilwydd, 
a'iſwydd arall iw chymryd. 

9 Poed yn ymddifaid y bo eiblant, 
a't weddw yn fethiant hefyd. 

10 A boedeiblant yn crwydro byd, 

 Igymryd man gerdodau : 

A cheifiant byn rhyd dyrys dir, 

le y bytho bir eu prydiau. 


11 Ynrhuwyd y ceifiad eidda ſyrth 


ai lafur pyrth ddicithriaid : 
12 Naddel iddo nawdd am ei fai, 

na chwaith !w rai ymddifaid. 
13 Docd diftryw dial ar ei hil, 

a'i eppil a ddilcer, 
14 Am bechodau ei dad a'i fam 

y caiff ef lam ryw.amſer, 


15 Abydded hyn i gyd gar bron 
yr Arglwydd gyfion farnwr, 
Ar hvn a'itorro, fcl na 
mwy gohio cu angbyflwr. 


— Cr —_———_— ————_— 


geiriau cas, 


16 Ert- 


Pſalm. CI X. 


| nachrugaredd i ddyn gwan, 
0nd erlid clawd ar iſcl radd, 
a cheifo Uadd y truan. 


7 Hoffodd felldich a hia ddaeth, 
ac fe] y gwnaeth bid iddo 

Cfiodd tendith, ac ni chai, 
ond pell yr ai oddiwrtho. 

2 Gwiſgodd felldith fel dillad gwr, 
a daw fel dwr iw galon, 

fei olew doed 1w efſpgyrn fo, 
hyd oni chafto ddigon. 


i Ar felldith bid iw gylch ym dyn, 
fet yn ddilledyn iddo : 
Ni gwiſgo hi bid iddo'n difg, 
 tclgwregys gwalg am dano. 
72 Abyngin Dduwa gat ya dal, 
irgelyn gwamal enbyd, 
Aidwero neua vnelo gam, 
neu tiwed am fy' mywyd. 


J:1 DibnD.uvermyynd'enw gwna, 


keiwyeld matdad yinwared ; 
Gwna Q 0 ugarecda myhi, 
a bry (111 d1 i'm gwared, 
22 O herwydd tlav.d a raeidus wyf; 
adiifawr glwyif Vm calon, 
23 Symndiau cyicod a f1i'n to, 
byn er na welo dynion : 


Mor anſefydlog yw ty'Rad : 
ar mizd:ad £eiliog rhedyn, 


24 Fj nghnawd ya gul, fy ngliniaw'a wan | 


2 hglan a dra newyn, 
25 Guarth wyt t 
2 hyygt with edrycharnaf 

W_- * 


* [15 Erioed ni cheiſjo:!d wacuthur hedd, 


m cas yn fy” ngwaelddrych, 


— —- -—- — ——_—_—_— 
mn 


- 26 Cymorth &i fi Arglwydd fy Nuw, 


# 
- —<<_o—_— _ - — 
I I A at tn _ _ _ 


— - -—— ,D.<w@whtee eres . a 
* 


Plaim. C X. 


A'm diyſtyrent dan droi tro, 
a than benſiglo actaf. 


cadwfi'nfywa'thnodied: 

27 Fel y gwyper mai gwaith dy law, 
yw'r lles addaw i'w gwared. 

23 Melldithiantnac eiriechant hwy, 
dod fendith fwy i minnau, 

Bid gwarth i'm gwrehwynebwyr cas, C 
gorfoledd i'th was dithau. 


29 A gwartha gwradwydd gwiſger hwy 
ac fwyfwy y del attynt : 
A mantell lacs o gwilydd mawr, 
gwiſg di byd lawr am danynt. 11] 
30 Ond fi,gan ddiolch i'm Tor may, 
a'm genau mawl a ganaf : 
Ac a rof glod iw enw cu, 5 ( 
le byrtho'r Iu yn amlaf, f 


31 O herwydd ar ddchenlaw'r tlawd 1g 
y ſaif ddydd brawd yn gefnoy 

I gadw ei enasd ef yn gu, 
rhag ei farnu yn euog. 


Ps AL. 110. 


Dafydd yn prophwydo am alla a theyrnas Chriſt, at 
am ar offeiriadaeth a dynnai ymmaith efferiadatth Le, 


Wedai'r Arglwydd wrch f Arglwydd may, 
ar fy llaw ddeau eiſtedd: 
Nes rhoddi rhai a gais dy waed 
yn faingc dracd yr, i orwedd, 
2 *R Arglwydd denfyn ffrewyll dy nerth 
o ddinas fowrwerth Scion, 
Pan lywodraethech yn eu myſe, 
gwna derfyſg ar d'elynion. 


— ——— 


Pſalm. C XI. 104. 

; Yn nydJ dy nerth dy bobl a dday, 
ag aberth Ilaw'n wyllyſgar, 

\n ſanQaidd hardd daw'r cynnyrch tau 
o wlith y borau hawddgar. 

; Yr Arglwydd tyngodd, ac ni wad, 
ti ſy'n offeiriad bythol, 

Yrrh urdd Melchiſedech odd' fry 
2 bery yn dragwyddol. 


: Tr Arglwyddar dy ddehau Taw, 
brenhinoedd draw a friwa, 

ſnnydd ei ddig gwna'n archollion 
ſr.nhinoedd cryfion, meddaf, 

{ Arycenhedloedi rhydd farn iawn, 
zi gwlad gwna'n liawn celantdd 

\llawer pen dros wledydd mayr, 
adyrreilawr yn unwedd,, 


1 Owir frys i'r gyftafan hon, 
feyf orafon neſa', 

\ gaffo ar ei ffordd yn rhwydd, 
ar Arglvydd a't derchafa.. 


P.S AL. 11T. 


Tmae efe yn y pſalm hon yn dioich : Dduw an et amt 
rithredoedd da 1*r eglmys , gan ddargos beth yw iawn. 
thethineb a ewybodaeth. 


Lodforaf & fy Arglwydd Ton, 
o wyllys calon bollawl, 
lewn cynnulleidfa gar eu bron, 
mewn tvrfa gyfion raſawl, 
? Mavr jawn yw gwrthiau'n Arglwydd nef 
bysbys i bawb a'i hoſfaint. 
5 Eivaith a'i jownder pery bytb, 
aiwehelyth opus 


Plaim, CXIL. |, 
4 Yr Arglwydd a wnaeth ei goffau, ; 
am ry{eedodau netthol. 


Cans Arglwydd nawdd fawr yw i ni, 'F 
iJawn o doſturi eraſol. | (3 

s Ef ibob rha1a'thofnant ef, 
rhydd gyfran gret at fvwyd : 

Ac yn dragywydd y myn fod :1, 


cf O'1 gafammed hefyd. 


G Mynegod4 ef iv bobl i gyd, | li 
gadernyd ei weithredoedd : 1; 

A rhocdi idilynt hwy 4 waoacth | 
"titcdujacth y cenhedloedd. A 


{4 FF Gwirionedd abarn ydyw gwaith 
ci dd wy law berflaich efo : 

A*i exchmynion ſy ffyddlon iawn, 6 
241y gwnavwacu gwrando, 


; 8 Yrhainſygwedieu ficrhay, } 
\ dros byth yn ddeddfiu cyhion : 2 
\ Gwedi cu 2vneuthur kivy mewn hodd 

a thrwy wirionedd union. Hi 


9 Anfcnerdd gymmorth iw bobl ef, 
cyfaramed gref ſafadwy, 
Archodd kyn : bo tw eaw taw], -F' 
ſanReiddizwl ac ofnadwy. 


10 Dechreuad pod doethineb ddofn 
ibawb yw ofn yr Arglwydd, hs 
Da yw ddeall y ſiw! a'i gwnai, 
a'i ofn a ſain dragywydd, Y:; 
P$AL. 112. 
Mawl dedwyddwch yrhai a ofnant Dduw. A dug 
melldith iw diirmygwyr ef. 
C 


Edwyddol yw mewn buchedd dda 
DD y ſawl a ofna'r Arglwydd, 


Plaim. ©X a1l. 

'\iorchmynion anwyl ynt, 

$ | bydd iddohelynt bylwydd. 

; Ei bad fydil nerthol va y tir, 
bendithir hil rha: union : 

; Golud a chyfoeth yn ei dy, 

» 1 tros byth y pery'n gyfion. 


4, Yrunionyay tywyll cau 
caiff fodd i olau weled : 
Yityrio! , 2 thoſturiol jawn, 

a chyhiawn fydd ei weithred, 
|; Gwr daafydd crugarog fwyn, 
rhydd echwyna chymwynas, 
Aiair mewn pwyli a barn arydd, 
a1 weithred ſydd yn adgas. 


6 Mi*ſgogir byth y cyfiawn gwna, 

ei cofft yn dragywydd ; 
; Achalon ddifigl.ddwys,ddiofs, 

a f5i] ddoin yn yr Arglwydi. 

| Hwnyanerth Daw d.ofnozg fydd, 
ac atteg ſydd tw galon : 

Hyd oni chaffo drwy lawn wys, 
ei wyliys o'telynion, 


J 5 Rhannoddarhoes Irtlawd yn hy, 
bych pery ei gyfhownedd, 

A chryfder ei goron yn wir, 
dyrchefir mewn gogonedd, 

10 Yr anwir edrych, firomma o ddig, 
drwy ffyrnig yſgyrnygiaid : 

Yr annuwiol a dawdd : fal hyn 

fydd terſyn eu dymunaid, 


Ps AL. 113. 
Cyngor i foli Duw amei ddaioni iw bobl. 
K 3 


Pſalm. CXITIT. 


Hwi weilton Duw molwch yr Ion, 
(Mock eienw & ilafer don 

2 Bendigaid fyrho ci enw ef. 
3 O godiad banl hyd fachlud dydd, 
Mawr enw yr Ion moliannus fydd, 

yn ybyd hwn, ac yn y nef. 


4 Derchafodd Duw uwch yr holl ſyd, 
A'ifoliant aeth uwch nef igyd, 
« py ſy gyffelyb i'n Duw ni ? 
Yr hwn a breſwyl yn y nef, 
6 Ir ddaiar hon daroſtwng ef, 
gwyl efein cam clyw ef cin cri, 


7 Yrhwaſy'ncodi'r tlawd o'r llwcb, 
A'r rheidus o'j ddiyſtyrwcb, 
8 iw goſod uwch penniethiaid byd, 


9 T' ammlhantadwy mae'n rhoi plant, 


Ril teg, a thyIwyth, a Ilwyddiant ; 
am hyn moliennwch Dduw i gyd. 


Gogontant fyth a fytho 'r Tad, 
A byd gogoniant 7'r Mb rhad, 
?*r Thpryd elin gogontant fo ;” 
Megis gynt yn y oes oeſvedd ; 
Ac y bydd byth yn oes oeftedd ; 
dwedwn Amen, poed felly y bo. 


P$SAL. 114. 


_ T mae mynediad Iſrael o gaethiwed yn dwyn ar oof 
n! faint yw tragaredd Duw iw blant, a maint einawi 


olchgarwch ninnau iddo ef. 


Pa ddaeth Iſrael o'r Aiphe faith, 
A thy Taco o eftron iaith, 

2 Juda oedd ei ſanReiddewydd ef, 
Urael o:dd benaethiacth or, 


2 Gme- 


b 
ac 


Pialm. CXV. 106 
; Gmelodd hyn a chiliodd y mor, 
a throes iw hol Jordonnen gref, 


; Neidiai'r mynyddoedd megis hyrdd, 
{ A'cbryniau mal wyn lament fyrdd, 
cawfant waſtid megis llawr dol. 
; Ciliaiſt (o for) dywaid pa ham ? 
Tichau Jordonen lathraidd lam, 
pa m y dadredaift dithau'n d'ol ? 


5s Chwychwi fynyddocdd p'am y ffoech, 
Fel byrddod ? a ph'am nad arhoech ? 
a chwithau Iryniau fal wyn man ? 
» Am mairhaid ofni Daw Iago, 
3 Ychwaſyntroi'rgraigynllyn tro, 
ar calleſtr yn fynnon ddwfrglan. 


Gogonzant ſyth, &c. fel yn y Pſal. 113. 


Ps AL. 1g. 


1 bobl a orthr)mi gan dywyſogion annuwrol, 321 ado 
bod yn ddiol-hgar , 0s Duw 4 wrandayas Oi gweddici, 
« 4'i gwaredai hwynt. | 


N* in Arglwydd, nid ini, 
y dodi y gogonedd : 
Ond i'th enw dy hun yn hawdd, 
er mwyn dy nawdd a'th wiredd. 
2 Pamy dwedant am danat ti 
y cenhedlaethi eftron : 
Athrwy edliw hynay ya fwy, 
ple'y mae'eu Duw hwy yr awron. 


3 Sef ein Duwnimaeyny nef, 
Ile y gwnaeth ef a fynnodd. 

4 Eundelwau hwy, aur, arian yn, 
adwylo dyna'illuniodd. 


K 4 


7 — X _ 
g -- OO —— —  ———— - * - - 
———— — — coo 


Pſalm. CXV. 


hai'n ni welan ronyn : 
frwyn heb arog], cliuſtiau ar lled 
heb zlywed, y ſydd ganthyn. 


5 
6 
7 A: i bob delwy moe dwy law 
heb deimIuw, traed heb ſymyd : 
Mac mwnwgl id1ynt heb roi llais, 
iai dyna ddyfuis ynſyd. 
8 Fe] hwyntwy ydyw' rhai a'i gwnant 
a'r rhaia gredant iddynr : 
Am gy ni ddylai neb crwygred 
19j mo'i ymddiried arnynt, 


o OlIſracl, dod ti ya rhwz dd 
ir ir Arglwycd dy holliryd. 
Ef vi nerchatldougirlin, 
efch parti ach tatian hoſyd, 
'O Oy Aron, Uo) ri an rbwydd, 
ary Arglvydd dy hojlfrve : 
E: vweu nerth aidwp 1 lan, 
cu porth 41 tarian hetyd, 


i: Roda Hnwch yr Arglwydd Ton, 
rh>wch arno'ch union hoJlfryd : 
Eſeywrneba'ch dwg rr lan, 
cich porch 1'ch tarian hefyd. 
12 Duw mf a'a cohiodd, ac vn plith 
to roes ei fendith rhadlon : 
] uy iſrael rhydd eihedd, 
a: unwedd idy Aaron. 


1;; Sawl a't hofnant bendichiant ef, 
vr Arglwydd nef canmolan, 
A ienw (and o'r nef i'r llawr, 
bendithied mawr a bychan : 
14 Yr Arglwydd ainoch, arnoch chi, 
a wna ddaioniamlach : 


Safn heb draethu : Ilun Ilygaid glan, 
vr 


A 


18 
Ml 


| 


Pſalm. CXVYT. 


Aca chwanegaar eich plant 
ei fwyniant yn rymuſach. 


15 Y mae ywch fendith a mawr lwydd * 
gan ygwir Arglwydd cyhawn, 

Yrkwn a waaeth y nefoedd ſry, 
ar ddayar obry yn gyflawn. 

15. Y nef, ic'r nefoedd uwchlaw , 
ſy yn eiddaw D::wyr lon, 

A'r ddaiar, Ile y preſwyliant, 

a rocs ef iblant dynion. 


17 Pwy a folantyr Arglwydd ? pwy ? 
jj gwn nad kywyntwy y meirwon, 

Na'r rhai a ant Yr bedd yn rhwydd, 

Ile y mae diftawrwydd ddigon. 
18 Ond nyni daliwn ya ein cof 

fych fyth fendithio'r Arglwydd. 
Molwch yr Arglwydd yn un wedd, 

4 mawl gytannedd ebrwydd. 


PT & $2326: 


Dolch Dafydd i Dduw am ei fawr ga1tad tw ap atto 
ef pan oedd Saul ya ei erlidef yn niffeirhwch aſacns 


1)* gennif wrando' or Argl»yd3 nef 
ar lais fy Nef a'ma gweddi : 
: Am iddofy' nghlywed it band, 
byth archat. ei nawdd imi. 
3 Mae maglau angau i'm cynllwyn, 
ym mron fy nwynimbedcrod: 
Cefaising, 4. One galwai fy Ner 
1m hoes, moes dyncr gymmed. 


5s Cyfion yw'r Icntrugarog 1aWn, . 
ein Duw ſy lawn o noded. 

6 Duwageidn'r gwirion : bum 1; 
mma cyni, dacth i'm gyared, 


Ks 2.0: 


Pſalm. CY VI. 


7 OFfenaid dadymchwel o'r llwch ; 
dyrd 1'th lJonyddwch bellach : 
Am ir Arglwydd fod i ti'n dda, 
ſaf i'th orphwysfa hauach. 


8 Oherwydd i Dduw wared foes, 
a'm cadw rhag gloes angan, 

Fy nrhaed rhag llithro i lam ddrwg, 

_ _a'm golwg irhag dagrau. 

9 Yny ffydd keno flacn fy Nuw, 
ym mylg gwyr byw y rhodiaf. 

10 Fel y credais felly y tyſtiais, 
ar y teſtyn y.nma, 


131 Yn fy ffrwſt dwedais i fal hyn, 
mae pobdyn yn gelwyddog, 

x2 Ondo Dduy, betha waaf i ti, 
am dy ddaioni cefnog ? 

13 Miagymnferaf,gan roi maw], 
y phiawl iechydwriaeth, 

Acaalwaf, ermwyn ſy llwydd, 

_ ar enw yr Arglwydd bennaeth. 


14 I'r Arglwydd talaf yn foray, 
ſy addunedau ffyddlon, 

Y pryd hyn © flaen ci holl lu, 
y modd y bu'n fy* nghalon. 

15 Marwolaeth ei ſain& gwerthfawr yw 
yngolwg Duw: 16 O cenfydd, 

y was, dy was wyf, mewn dirmyg, 

mab dy forwyaig ufydd. 


36 Datrodaiſt fy' rhwymzu yn rbydd, 
fy offi wm fydd dy folianr, 

17 Enwr Arglnydd nida o'mco, 
1 hwonw bo gogyniant. 

18 Ir Arglwydd bellach tala'a fray 
ty addunedau cyfien. 


Rf 


19 Yn- 


rs Yngaher Selem dy fanRaidd dy, 
o flacn dy deulu flyddlon. 


Ps AL. 117. 


Cynghort y Genhedloedd i foli Duw 8 ran bod yr adde- 
wid mor helaeth iddynt hwy, ac 7*r 1Iddeyon. 


'Q) Cenwch fawl i'r Arglwydd nef, 
moliennwch cf genhedloedd., 
Molwch ei Enw ef drwy'r byd, 
chwithau i gyd y bebloedd. 
2 Ameifod inni yn dda iawn, 
yr Arglwydd Hawn trugartdd, 
Aiair ef ſydd yn parbau byth, 
ſef ei ddilyth wirionedd. 


Ps ar. 118. 


Dafydd (C wedi ei Saul ei erlid ef athael o honawy. 
frenhintaeth gan Dduw_) yn erchi 3 bawb o'r ffyddlont» 
ad fad yn ddiolchgar. 


Olwch yr Arglwydd, cans da yw 
moliannu Duw y llywydd,. 
O berwydd ei drugareddav, 
ſydd yn parhau'n dragywydd. 
2 Dweled Iſrael da yw ef, 
a'i nawdd o nef ni dderfydd, 
3 Dweded:ty Aaron mai da yw, 
trugaredd Duw'n dragywyide. * 


4s Y rhaia'i hofnant ef yn an, 
a ganau yr un cywydd, 

Rhon tw drugaredd yr un glod, 
ſef eibod yn dragywydd. 

$ Im hing gelwais ar fArglvydd cu 

hawdd gantho fu fy' oghlywed 3 


Pfalm.CVII.CVIIL rto8 


PHlIMm CXVILI: 


fa m gollyngodd i yn rhydd 
o'i Jan cragywydd dodded. 


6 Yr Arglwy.'d ſydd i'm gyda'mi, 
nid rhaid ym' otni dynion. 

9 lt Arglw zdd ſydd ynghyd a mi, 
er cosdi fy ngclymon. 

8 Guwell yw gobcithio ya Nuw cun, 
nag mewn und\noraplat: 

9 Gxell yw gobeithio ya jr lon, 
rartywWy ſogion penat. 


30 Doed y cenhcdloedd atna'i gyd, 
ai brydar wneutlur artaith : 
Ond yn enw y gwir Argl wydd Nat, 
myh at torraf ymaith. | 
Ii Dacthant i'm cylch ogylch tm cau, 
ac ar berwylzu &:Maith, 
Ond yn enw'r Arglwydd Naf, 
myf1a 1 to5raf ymaith. 


12 Diethant i'm cylch ſe] gwenyn man : 
fal diffucd ran mewn godaith, 

Ynenw yr Arglwydd yr wyf fi 
yn cu dift zddi ymaith. 

13 Fy ngbakddyn gwthiaiſt atta'n gryf 
; geifio 2ennyt iyrehio. 

Duw a'm cadwodd, 14 ſcf Ion 'y'ngrym, 
iy techyd 1m ac ctto. 


15 Am orfoledd Duw y byd4 ſon 
yn nhatrhatcyhion d wyfo), 
Mair Arglwydd Duw i law ddehan, 
a watcth y piechia: } nerthol. 
16 eh: *ulaw r Argiw; di drwy ei naw3d 
ef 2'iderchafaydd arnom, 
A dchru l:wyr Argiwnycd nor, 
a waacch ryiauſder G19.0 


_ 17 Nid 


2 


Plalm. CY VIII. 


17 Nid marw onid byw a wnaf* 
mynegaf waith yr Argiwydd, 

1:3 Awaa'm coſpocd, ord nim laddodd 
yn hyttrach lludvicdd afiwydd, 

19 Agorwch ym byrth cyfiownder, 
0.1 mewn Duw ner a tolaf. 

20 Porth yr Arglwydd fl dyma fo, 
anc iado'r rhai cyfiowaaf, 


11 Minnaua'th folaf yn dy dy, 

o herwy-{d ytty 'nghiywed, 
I Ynoy canaf nefc! glod 

yt, am dy fod i'm gwared. 

22 Y maen fy ben congl-facni ni, 
a iddarfn i'r ſeiri e1 wrthod, 

:; O'r Argiwydd Dduw y tyfodd byd 
ly g:nddyn yn rthyfteddol. 


:4 Yr Arglwydd a'i gwnaeth, dyzmar dyJd, 
er mawr lawenydd ynny, 

Tatho cymrwn orfoledd lawn, 
ymlawenhawn am hynny. 

25 Arroiwg Arglwyda y pryd byn 
yrym yaerfyn ſeibiant : 

Adolwyn Arglwydd Dduw par yn', 
y pryd by : gaftiel Nlwyddianr. 


26 Bendigaid yw y ſaw! a ddel 
yn Enwyr uchci Arglwyda, 

0cy Deuw bendithiaſom chwi, 
dry weddi a ſanQteiddrwydd, 

:7 Yr Arglwydd ſydd yn Dduw i ni, 
thnes in oleunt ragors. 

Deltwch yr cen aihowch yn chwyra 
jn rhwym wrth gyrn yr allor. 


23 Tydi o Dduw wyt Dduw i mi, 
am hyn tydi a folaf ; | 


i 


» © , E_S 


Pſalm, CXIX. 


(Da gwedd it fawl, fy Nuw mau fi) 
a thydi a ddyrchataf. 

29 Molwch yr Arglwydd, cans da yw 
moliannu Duw y llywydd, 

O berwydd ci drugaredd fry, 
a bery yn dragywydd. 


Ps AL, 119. 


Tny pſal. x19 y mae y proghwyd yn canmol ac jy 


mawrhygu cyfraith Dduw , gan ddyſeu i'r ffydd/onigid” 


ymfedloni ynddi, ar air , a myfyrdod : ac yn yr Hebra. 
arg y mae pob8 vers 0'r Pfalm hon yn dechrau ar yn th- 
thyren, gan ddechrau ar un llytheren. A. ac fell dn) 
bob or 22 mewn irefn. 


Aleph. Rhan, 1. 


Ob cyfryw ddyn y ſydd a'i daith, 
ya berffaith, mae fe'n ddedwydd. 
Y rhai'n fucheddol a rodian 
ynghyfraith 13n yr Arglwydd. 
2 Y rha'igyd gwynfyd agant, 
a gadwant ei orchmynion : 
- Aca'ceifiant hwy yn ddilys, 
a holl ewyllys calon. 


Diau yw nad a y rhat hyn, 

i galyn llwybrau gwammal, 

Onda cadw dy air (aerchailt ynn) 

a dilyn byn yo ddyfal. 

Och fi na chawn unioni'n glau, 

fy Ilwybraw at dy ddeddfod 

Byth ni'm gwradwyddid y modd hn, - 
tra cadwn dy gyfammod. 


Mi ach glodforaf dier neb, 
- AC MEivQ uniondeb calon ; 


GA vm + WW 


Git 


Plalm. CXIX. 


- 1 21n ddyſgwyf adnabod dy farn, 


ſy gadarn, ac ſy gofion. 
3 Amdy farn mae fy holl amcan, 
dy ddeddfau g)ana gadwaf. 


I Na3d fych fyth fiyn nych, 


0,tro iedrych arnaf. 


J Beth. Rhan. 2. 


4 Pafodd (o Dduw) y ceidw llange, 
ſydd ievangec, eu holl Iwybrau ? 
Wrth ymgadw yn el dy air, 
pob Ilwybr a gair yn olau. 
10 Dy orchmynion a'm boll galon, 
2'i dirgelwch ceiftats oll, 
O1lluddias fi ar ofer hynr, 
oddiwrthynt ar gyfyrgoll. 


11 I'm calon cuddiais dy air cu, 
rhag imi bechu'n d'erbyn : 


J !: O Arglwydd bendigaid wyrt ti, 


odyſg i mid'orchymmyn, 
13 Dy gyfiawn feirn, a'r gwir ai tau 
a maw] gwefuſan traethais, 


14 A'th dyſtiolaethau di i gyd, 


uwch holl dda'r byd a hoffais, 


15 Dy ddeddf fy* myfyr ywa'm drych 
dy flyrdd* rwy'n edrycharnyn, 

16 Mor ddijrgrif ymy yw dy air, 
o'm cof niscair un gronyn. 


Gimel, Rhan. 3. 


17 Bydd dda i'th was, a byw a wna, 
a'th air a gadwa'n berffaith : 
18 A'm llygaid egor diar led, 


. Iweled rhin dy gyfraith. 


— Q 


WW. -- 
> —_— 


--—- — 


. 
— 
y OCTEFo aw rm o——__—_— —— —  _ ——  -— ,  - -  —— _ — - - 


4 
A - 


Pſalm, CXIX, 

19 Dicithr ydwyhinytir, | 
dy ddeddf war na chudd rhbaggof, 

20 O wir awydd i'r gytfraith hon, 
mac*n don fy enaid ynof. 


21 Curraiſt feilch : daw dy felltith di 
ir rhai ſy'n torri deirchion, 

22 Trooddiwrthif feb ar gais, 
cans cedwals dy orchmynion. 

23 Eriſwyddogion roi barn gas, 
rhoes dy was ei fyfyrdod 


24 Yndy ddeddf, hon (ydd ym i gyd, 


yn gyngor hyfyrd ynod. 


Daleth. Rhan. 4. 


25 Fenaid ymron !lwch y bedd yw : 
o'thair gwna fi'n fyw eilwaith : 

26 Mynegais fy ftyrdd clywaiſt 6, 
cans cedwais dy orchmynion. 

275 Parimi cdzall flordd dy air, 
ar hwnnw cair fy* myfyr. 

28 Gan ofid f'enaid fuar dawed, 

. a'th air gwnain hawdd fi'n bybyr. 


29 Ofth nawdd oddiwrthif tyn flyrdd gau, 
a dyſg y'm ddeddfau crefydd, 

30 Dewiſais flardd gwirionedd, hon 
ſydd ger fy'mron 1 beunydd. 

31 Glynais wrth dy air, o Arglwydd, 

___ a lludd im wradwydd digllon. 

32 Yndy ddeddfau fy rhodiad ſydd 
pan wneych yn roaydd fy nghalon, 


He, Rhan. 5, 


33 Davy, ffordd dy daeddrau dyſs 1 m1, 
dros Peiniocs {i 2 220wat 


' 340 


"i 


4, 


Piaim. CXI%. 
14 Opar im ddeall y ddeddf bon, 
o'm calon a'i cyflownaf. 


1s Par i'm fynd lwybr dy ddeddf ar frys, 


byn yw fy* wyllys deilwng 5 

J ;5 A'm crlon at dyſtiolaeth dua, 
nid at gybyddra goltwng. 

27 Tro fi rhag gweled gwagedd gwael 
by wha f1'i gael dy ffordd di, 

23 Cyflowna Wair A mi dy was, 
yna caf ras 1th ofni. 

:9 Ofaais warth, o tro heibio hon, 
da yw d'orchmynion tyner. 

0 Wele, Faivydd Pth gyfraith yw, 
e463 yn fr o'th gyfiownder. 


Pay. Rhan. 6. 


1 Argiwydd dod dy diugaredd ym, 
a hy 9 tym dadeewid, 

4 Nrcry oredu'n (arr rhof artteb crwn 
MM civiwrhwaam dilid, 

43 Om geuan na ddwg-dy air gwir, 
i th t:rnau bir yw ngobaith, 

14 Minnav'n waſtadol cadwaf byth 
dy an wehelyth gyfraich, 


{« Mcewn rayddid mawr rhodioa wnaf, 
a cheifhiat Cy orchimynion. 

46 A'th dyſtiolaethan rhof ar gocdd, 
0 flaen brenhivoedd cryhon. 


47 Heb wradwydd [lawen 1awn I'm cair 


yu air, yr hwn a hcftiis. 
48 Couaf fy oawyln ar Gy ddeddf 
drwy tyf;r, greddf a gredais. 


- 
— A — — —— 
—— —_ ” NOT wont ware x 


—_ 


— 


I —— 


— — 
. — — — 


—_— AR 


I— — 


 ——— 


Plalm, CXIX. 


Zain. Rhan. 7. 


49 Cofia th was dy air a'th raith, 
le y rhois {y' ngobaith arno, i 
go Yn (air mae nghyſur i igyd, 6 
yr hwn mae mywyd yntho. 
$1 Er gwatwar beilch ni throis ychwaith, 6 
oddiwrth dy gyfraith boyw-bur. 
52 Cofiais (0 Dduw) dy ddeddf erioed f 
ya honno rhoed'i m gyſur. 


$3 Y trowhon a ofnais yn faith, 
ſy'n torri'r gyfraith eiddod : 

$4 O'th ddeddf y cenais gerdd yn hy, 6 
yn nby fy* mhererindod. | 

£5 Cofiis d'enw (fy Ion) bob nos, 7 
o ſerch i'th ddiddos gyfraith. 

$6 Cefais hynny am gadw o'm bron 1 
dy d&dcddf : ſef hon ſydd berffaith. 


' Cheth. Khan. 8. 


47 Ti Arglwydd wyt i mi yn chan, | 

ar dair mae f'amcan innay. 

$8 Gweddiais am nawdd gar dy fron , 

om calon yn ol d'ciriau, 

$9 Meddyliais am flyrdd dy ddeddfan, 
a throis fy' nghamrau attynt. 

60 Dy circhion ar frys a gedwais, 

nid oedais ddim o honynt. 


#1 Er i draws drof fy? ſpeilio i, 
dy gyfraith ni angbofais, 


62 Gan godi ganol nos yn frau, 


dy farnau a gyſfelais. 
63 Cyfaill wyf i'r rhai a'th-ofnant, 
ac a gadwant dy eiriau, 


46 Dy 


Pllm. CXIX. 
6; Dy nawdd'drwy'r tir.ſy lawn i'a myſyg, 
Duw dyſg i mi dy ddeddfay, 


Rhan. 9. 


112 


Teth, 


63 Arglwydd gwnaethoſt yn ddaa'th was 
yn ol dy r&; yn addo. 

66 Dyſg i'm ddeall dy air yn iawn, 

'r wy ncredu'n gyflawn yntho. 

67 Cyn fy ngoſtwng euthym ar gam, 

yn awr wyf ddinam eilwaith. 

68 Da iawn a graſlawn ydwyrt ti, 

odyſg i mi dy gyfraith. 


69 Dy air er beilch yn clyttio ug 
a'm calon orug cadwaf. 
70 Breifhon ynt bwy, er hyn myÞ, 
dy gyfraith dia hoſhf, 
11 Fy' mlinder maith da jawn i'm fu, 
i ddyſgu dy ſtarnſoedd. 
72 Gwell fu 'm gyfraith d'enauglan, 
nag aur ac arian filoedd. 


7d. R han. 10. 


13 A'ch ddwylaw gwnaethoſt fi dy bin 
a rhoifſt i'm Jun yn berifaith : 

O par i'm ddeall dy air di, 
a dyſcaf fi dy gyfraith. 

74 Y ſawla'th ofnant gwelant hyn, 
bydd lawen genthyn weled, 

Am fod fy' ngobaith yn dy air, 
yr bwn a gair ei glywed. 


75 Duw gwn fod dy farnau 'ndeilwng 
am goſtiwng i yn fyddlon : 

75 Dod nawdd er cyſſur i'm dy was, 
oth ras 2th addewidion. 


77 Dad | 


— 


—_ er "IRR 


= - 


Pialm, CXIX, 
77 Dod i'm dy nawddga byddat byw, 
dy oyfraith yw yn felys. 
78 Guradwydderbeilch a'm plyg ar gam 
mytyriaf am d'ewyllys. 


79 Y rhai o Diauwa'th ofnanr di, 
troer y rhci oiattaf : 

A'rrhai adwacnant er cu maeth, 
dyRiolaeth y Goruchaf. 

20 Bydded fy'nghalon yn berffaith, 
yn dy lan gyfraith Arglwydd, 

Fel nas gorchuddier yn y byd, 
fy wyneb-pryd & gwradwydd. 


 Caph. Rhan. 11. 


81 Gan ddiſgwil am dy jechyd di, 
mae Penaid i mewn diffig : 
Ya gwilied beunydd wrth Gy air, 
o Argiwydad cair fin ddiddis, 
82 Y maeſyllygaid mewn pall 4dr:ch 
yn edrych am d'aedewyd, 
Pa bryd (o Arglwy.ld, dwedais i) 
i'm ddiddeni a'th iechyd ? 


83 Cans wyt fel coftrel mewn mwg cau 
__ c'hais dy eiriau cyfion, 

84 Pabyd ywamſer dy «aA; Gi? 
Pa bryd y berni'r trowſi-11 ? 

85 Clo-ddinr beilchion i'm byllanu : hya 
ly'n erbyn dv gyfreithiau. 

85 Gwirionedd yw d orchmynion di, 
cymmorth fi rhag cam faglau. 


87 Braidd na'm difenr o'r tir ar gais: 
ond glynais wreh d'orc hmyaion. 

82 Bywhi f& Nduw, i g7.:w*;a glau, 
dyGolacth d'enau flyddlon. 


Lamed 


Pſalm. CAIX 113 


I11med. Rhan. 12. 


ig Bythyn y nef y pery dair, 
o Dduw cair dy wirionedd 
J00es 1 oes : ficcrheiſt y tir 
na figlir mo'i amgylchedd. 
4 ;o Safant byth wrth dy farnau di, 
J maentirci'n weiſfton ufudd. 
;1 Oni baitod dy ddeddf yn dda, 
in difa buaſai gyſtudd. 


(2 A'th orchmynion y bywheiſt 6, 
am hyn y rbei'ni a gofiais, 
9 Eiddo ti wyf, Duw achub b, 
dy ddeddfau di a geifiais. 
J 54 Diſgwyl fy ladd mac'r anwir ſur : | 
 r wy nyſtvrdy dyſtio'acth, 
06 Ar bob perff-ichwrydd mae terfyn, | 
ond ar Porchymmyn helacths 


| Mem, Rhan. 13. 


97 Mor gu (o Arglwydd) gennyf f, 
dy dueddf dia%h gyfammod ; 
Acary rhii'n o ddyddl i ddylJd, 
y bydd fy boll fyfyrdod. 
98 Gwnaethoſt & A th orchmynion iach, 
yn ddoethich 1.a'm gelynion : 
Cins gy1a mi yn dragy wydd, 
y byid dy ho]l orcnmynion, 


Y 


9 Gwnaethoſt fin ddoechach ( o Dduw Ton) 
ra rathrawan 2m Cyſcyat : 
Oblegid fy*myfyrdod man, 
dy Cyſtiol]e thau oceddynt. . 
100 Am gidwo honof dy ddeddf di, = 
mwy nag” rheini delidais ; 
I x01 Rhag 


Pſalm, CXIX. 


:0: Rhag dryg-lwybr, fel y cadwn d'air 
fy nhracd yn ddiwair cedwais. 


102 Rhag dy farnau ni chiliais i, 
cans ti a'm dyſgaiſt ynthyne, 
x02 Mor beraidd genuif d'eiriau iach, 
na'r mel meluſach ydyar. 
104 O Arglwydd a'th orchmynion di, 
y gwnaethoſt &i yn bwyllawg : 
Am bynny 'r ydwyf yn caſau 
pob cyfryw Iwybryan geuawg. 


Nun. Rhan. 14. 


103 Dyair i'm traced i lluſern yw, 
a Hewych gwiw i'm llwybrau. 

106 Tyngais, a chyflowni a wnaf, 
y cadwaf dy Jan ddeddfau. 


107 Cyſtuddiwyd &n fawr, Arglwydd a : 


by wha fi'n ol daddewyd : 
103 Bodloner di, o Arglwydd mau, 
ag eftrwm genan diwyd, 


A dyſg !'m dy boll farnau draw, 
108 Penaid ſy* im law'n waſtaddol : 
Am hynny nid anghofiais chwaith, 
dy lan gyfraith ſanReiddiol. 
109 Yrannuwolion i'r ffordd fa, 
rhoddaſant fagglau geirwon : 
Ni chyfeiliornais i er hyn, 
ond dylyn dy orchmynion. 


110 Cymrais yn erifeddiaeth ]an, 
bych weithian dy orchmynion, 


/O herwydd mai hwyntwy y ſydd, 


lawenydd mawr i'm calon. 
111 Goſtyngais 1 fy nghalon bur, 
i wneuthur drwy orfoledd, 


Pſalm. CXIX. LT, 
' ddeddfau di tra fwy'n y byd byd, 
4 bynny hyd y diwedd. 


; FUMeCs Rhan. 3. 


13 Dychmygion ofer cafeis j, 
2th gyfraith di a boffais, 
14 Lloches a tharian i'm 1'th gair : 
1 wrthoy airy diſgwyliais. 
15 Ciliwch rai drng oddiwrthi 6, 
fy Nuw cadwaf ei gyfraith, 
16 Cynnal & I'th air, a byw a wnaf, 
ni wridaf am fy'ngobaith. 


$117 O cynnal fi, fy' Arglwydd Naf, 
a byddaf iach dragwyddol : 
Ficyn y ddeddfau iach y bydd 
fy Ilawenydd gwaſtadol. 
18 Scthraiſt o Arglwydd, yr holl rai 
aai oddiwrth dy ddeddfau: 
im mai oferedd gar dy fron 
o:dd eu dychmygion hwythan. 


119 Diferhaiſt holl rai drwg y tir, 
fel y dyfethir ſothach. 
Am hyn dy dyſtiolaethan'di, 
a gerais i'n anwylach, 
1:0 O Arglwydd Dduw rhag ofn dy ddig, 
| fy'nghawd am cig a ſynnodd. 
J Rbog dy farnedigaethau dj, 
fy yſpryd ia ofnodd. 


fm.. Khan. 16. 


121 Barn a thrugaredd a wncutbym, 
na ddod fi ym caſeion: 
122 O Arglwydd, dyſg, ddaioni i'th was, 
achub rhag cas y beilchion. 
. 123 Pallain 


Pſalm, CXI1X. 


£23 Pallain golwg ya diſgwyl llawg ' 
jechy4 o'th gyfiawn ciriau. 


124 Ynol trugaredd 2'ch was gwna, [7 
dyſg imi'a dda dy ddeddfau. [14 
£24 Dy was wyf fi, deall i'm dod, | 
i wybod di amodau. * 
125 Madws it (Arglwydd) roddi barn, ; 
corrwyd dy gadarn ddeddfau. 14: 
127 Myy nog aur hoftais dy ddeddf di, 
pe rhon a'i goethi yn berftiith. _ 
128 Ynuntawn oll y cyfrifais, ” 
caſeais Ilwybrau diffaith, 14: 
Pe. Rhan. 17. | 
129 Riiyfedd yw dy dyftiolactbay, $4” 
fy enaid innau a'i cadwodd, It: 
130 Egortad d'air ynolan y caid, = 
i weiniaid pwyll a ddyigodd, ' FE 
131 Dyheais gan chwant (o Dduw Ion} 
ith Jan orchmynion croyw. 147 
122 Eirvch di arnat, megis ar 
yrhata par dy enw. I 13 
123 Yn ol @air cyfarwydda *nrhboed, | 
anwireds na ddoed arnaf. I: 
134 O gwared fi rhag trowſedd dyn, | 
a'th orchymmyn a gadwaf 3 JT ;:, 
125 Liewychiwynebar dy was * : 
dylg imi flas dy ddeddfar, | Ii 
1;6 Dagrau om golwe llifo' a wn ant, 
nas cadwant dy gyfreichiau. 152 
Tiade, Rhan, 18. 


137 Cyfiawn ydwyt (o Arglwydd Dduw) 
ar uniawn yw dy farnau. 
138 Dj 


Plalm.'CX I1-X. II5 


[133 Dy dyſtiolaethan yr un wedd, 
l] ynt mewn gwirionedd hwychau, 
1139 Fy ſerch i'th air a'm difaodd, 

' pan anghofiodd y gelyn. 
' [140 D'ymaerodd purwyd drwy fawr ras, 
hoffodd dy was d'orchymyn. 


1,1 Nid anghohfiais dy gyfraith ]4n, 
er bod yn fychan t'agwedd, 

142 Dy gyfhiawnder di cyfiawn fydd : 
a th ddeddf di fydd wirionedd, 

143 Adfyd cefais, a chyſtudd maith : 
dy gyfraith yw 'nigriiwch, 

144 Gwna i'm daeall cyfiownder gwiw 
a byddif fyw mewn heddwch. 


| koph, Rhar. 19. 


J 1:5 Licfais a m holl gaton, o clyvy, 
ach ddeddfau Duw a gid wat. 

$1.45 Arnat iNefais, achub fi, 
a'th lwybran dia rodiat. 

$ 147 Gwacddais, achubais flaen y dydd, 
writh d'air yn ufydd guyliais. 

148 D«ffroe fy liygaid ganol nos, 

Gachos d'air a kcoffiis, 


J 145 Cl:w fn ol dy drugaredd dda, 

bywha fi'yn ol dy farnav. 

1% Arnaf rhai (celer a nefſant : 
troſ:ddanr dy gyfreithiau. 

151 Tithau bydd agos, Arglwydd Dduw : 
ewirionedd yw d'orchmynion. 

152 Gwyddwn fod dy dyſtiolaethay, 
gwedi cu ficrhau yn gryfion, 


L 


Plain CX TX; 


Reſh, Rhan. 20. 


133 Gwcl ſy ngbytudd, gwarcd ar gais, 
2r:s cofiais dy oyfreithiau. 
154. Dadleu fy nadl, rhyddba tn rhodd 
yn ol} 1m:drodd d aYenau, 
168 Etorad jechydwriaeth ſyda bell iawn, 
od diwrth anghyfiawn - "<p 
Am nad ydyn: yn ceifio'n lay, 
mo lwybr dy dad. [fau union, 


36 Dy drugare dd Argiwydd aml yw, 
£902 im ty an ol dy farazu, 
157 Liawerly m hertid, r 'wyt er nyn, 
va cylyn dy lan dgeddfiu. 
183 Gwclaisy traws, a greſyn iv, 
iddynt det irrayon d eiuizu, 
159 Hoffa is dy ddd _ & Arglwy di, 
herwydd dy drugaredda 


160 Dechrau dy air gwirione. dy ywW, 
0 Arglwydd Dduw v !lywydd : 
A'th gyiiwn firnedigaethar F 
ſydd yn parhau 'n cragy wyad, 


Shin. Rhan. 2r, 


161 Y cryt ar £am Ferlia 14 nai, 
rhag d'ofn y crynai' nghalon. 

162 Oblegid d'air wyf lawen iawn, 
fel pe cawn dlyſaun mowrion. 

263 Cc wydd facidd-dra a gafais, 
a boftuis dy gyfreithiay : 

164 Saich waith bob dydd y rhof yr glod, 
am fod yn dda dy farnau. 


163 Y fawl a gar dy air, canr hedd, 
.drwg nis goddiwedd 'mbonya. 


195 Gyl- 


! 


Pialm. C X X. 116 


i65 Gwiliiis Argiwydd wrth Gy iechyd 
gan wnevthya dy orchymmyn. 
157 Dy ddedif cadwodd fy enaid 1, 
1 1 yn fawra hottiis. 
16% Am fod Y [lwybrau var ay fron; 
Gd orchinynion nid anghofias, 


Tits Rhan. 22. 


149 O'ch flaen Argl 54d ncifaed f*nghri, 
dyſe int ddcall d'cirian, 

170 Graccd f'n of d'7madrodd rhac, 
del arcaci fy ng weddiau 

171 Dy fawl a draethi1'vgenau'n wych 
pan ddyſgych yn" dy dleddfan. 

17, D.tgan ty na2fod dair yn rhwydd 
herwydd «y gyhiawn eiriau, 


172 Cymhorthed dy law & ar gais, 
Dewt:ais dy orcha2ynion. 

174 Cerris dy 1echyd, a th deedd? [yds 
ivwerydd mawr i'm calon. 

75 By tcnaid byw, a mawl it rhoed : 
Jy :1rn boed vn undliffyn 

115 Ciwvacais fel cen, dy was 0 Cais, 
caiis cofiais dy orchyminyNne. 


8:4 L;-130. 
Dafydd wedi'dyfod ofyſe yy Arabiard yn cyno 
4 y 6a efe ymyſe 3 genhedlatth enwir anghredadwy 
201t6. by 


bs ins 1 gelwais ar f Arglwyd(, 
ac cf yn rhwydd a'm clybu. 

2 Duw gwared hi rhag tafod gav, 
2 genau yn bradychu. | 

L: 4 2 Dywaid 


—_ 


- 
lo ae woe 


Plalm. CXX YT. 


2 Dywaid imi oes les neu fae], 
iw gacl, oh dafod diſt: yw ? 

4 Geiriau fel lymion fethau cawr, 
yngbyd a marwawr meryw. 


s Gmwaef aro; honof ya llech, 
yngbyd 4 Meſech dwyilgar : 

A chyfanne..dua'm gwerſyll, 
y* nrhowſ1on bebyll Cedar. 

6 Hiry bu fenaid i ſur hon 
ymyſg caſcion hed.iwch. 

7 Os ſonamlonydda wnawn ;, 
rhbyfelai rhei'ni 'n*rbyflwch. 


EF VMELLM 


Dangos y dylai y ffyddloniaid ddiſpywyl am gymmorth 


gan Dduw yn unic , y modd y mae y Prophwyd yn » 
pſaim hon. 


Tſgwyliaf o'r mynydoedd draw, 
llc y dw i'm help wyllyſgar. 

2 YrArgiwydd rhydd i'm gymmorth pref, 
hwn a wnaeth nef a dajar. 
Dy droed i lichro ef nis gad, 
a'th geidwad fydd heb huno : 
Wele, ceidwad Iſrael lan, 
heb hin na heppian arno. 


s Ardylaw ddeau mae dy Dduy, 
yr Arglwydd yw dy geidwad, 

6 Dylygrunichaift haul y dydd, 
ar nos nid rhydd i'r lleuad, 

7 YrIon»'th geidw rhag pob drwp, 
a rbhag pobcilwg anfad : 

8 Cai fynd adyfod byth yn rhwydd, 

yr Arglwydd fydd dy getdwad. 


> W_ - 


> DIsab 


mm -—=- 


wo 


Ps aL 122. 


gynyrch yr eglwys: 


Pſalm. CX XII. 


117 


Dafydd ym ym lawen hau daarfodd i Ddaw gyflowni yr 
addewid , a gofod yr Arch yn Scion , gan weddio am 


by: 'r Arglwydd (pan ddwedent) awn 


im llawen iawn oedd wrando. 


J 2 Sa traed o fewn Caer- Salem byrth 


yr un ni ſyrch oddiyno. 
Caerſalem lan ein dinas ni, 
ei fail ſydd ynddi 'i hunan ; 

A'i phobl ſydd ynddi yn gytun, 
a Duw ei hun a'i drigtan, 


p 4 Cans yJaOy daw y Hwythan 'nghyd, 


| yn unfryd, Hwythau'r Fd 
| 3 


Tyſtiolaeth Iſrael a'i drig-fo 


a-chlod iw fawr ſanQeiddrwydd, 


s Cans yno cadair y farn-ſydd : 
eiſteddfod Dafydd yno. 


6 Erchwch i'r ddinas hed&da mam : 


2 Ilwydd i'r fawl a'th garo. 


7 Ofewn dy gaerau heddwch boed, 
i th lyloedd doed yr hawddfyd. 


8 Er mwyn fy mrodyr mae'r arch hon, 


a'm cymydogion hefyd. 


9 Acer mwynty'r Arglwydd ein Duy 


hwn ynor yw'n rhagorol : 
Oachosg byn yr archaf fi, 
i ti ddaioni rhadol. 


P{alm. CXXIIT, CXXTIHI. 


| SAL, 123» 4 
Gweddy ffyq4iomail, y rhai y inat yr annuwis! . | 


inſtyrwyr Duw, yn eu blino. JT 
Uedda' ngolwe at y ne? 
(fy Nuw) dy le trigiannol. 
2 Fel ytry gweihon cu llygaid JR 
at ddwylo i meiſtraid bydo], 
Liyg2id flaw forwyn ar bob tro, 8 
ar ddylyn ddwylo'i meiſt res, 
Di!gwyliwn arnac (Diuw) 'r un wedd TY 


am dy drugiredd gynnes. 


3 Dynancd Arglwydd, ty nawdd yn rhodd, 
dy& 2m ormudd dirmig. 
G-n watwar y tyra ac balch iawn, 


veya yr Uagnboenedig, | F 
| { 


PSATL.124. 


7 fyddlonta1d wedt eu gwaredu 0'j peryglon, moy-Y ( 
fa2def 1 ad 6'i nerth eu hun , enhr d wy dragareddi;Y « 


d:angaſant. 
D Yma'r amſer ya ddi ymgel, 2 
gall Iſrael, fynegi, 
Yc Arglwydd nef on i baici fod, E 
a1arfod gydi nyni. | 
2 Gydi nionibaicifod, 
_ pan ddaeth gwrth drafod dynion : 3 


3 Pangododd llid i'n, a phoeni, 
llyngaſcent ni yn fywicn. 


4 Y-dyfroedd a'n boddaſent nj, - 
an hoes dan gefn 1li buan : 


s Chyy- 


» 
* 
ee a cocoon 
em  OOom——y 


Pſalm. C X X V. E193 


Chwyddafent droſom, f.1 ;hy:74 dwr 
fal dyna gyflwr cruan. | 
6 Bendigatd Tor ei law a dro9; : 
ac ef ni roes mo honom 
Yn yſglyfzech i'nrhwygo ta tray, 
iw gwag efciliau 1!ymion, 


- Einhennid aeth yn rhydd o {y", 
fal yr aderyn gwirion, 
Rhwyd yr adarwr torri a wnaett, 
2 ninnau acth yn rhyddion, 
8 Ein holl gynnor:hwy ni, a'n liwyde, 
{y'nnerth yr Arglwydd howdegar, 
Yr bwn drwy waith ei ddwyiaw ef, 
a greawdd net a daiar, 


P.SAL, I25s 


pige ſe yn dangos ficer obaith yh da oniarg jo ea 42mm 
derau _ gan dizmuno iddynt Imyddiant © as 7r 7041 anwiy 


diiftryw. 


CP a'mddiriedant yn Nuw Ton, 
byddant f<cl Seion fynydd, 
Yr hbwa ni ſfyfl : a'i ſylwedd fry, 
a bery yn dragywydd. , 
2 Fel y faif fail Caerſalem fry, 
2'i chylchu mae mynyddoedd : 
Eclly yr Arglwydd yn gaer {ydd, 
dragywydd cylch ei bobloedd. 


3 Erna orphywys rbwy ſp cledd hir 
yr enwir ar gyfiowniaid. 
Rhag i'r rhai cyftawn yſtyn llaw 
 ideimlaw campau diriaid. | 
4 O Arglwydd Dduw ya bryſur gwna.. 
i bob dyn da ddaioni 5 


L'4 Sef 


Plalm. CXXVLI 


Sef wnion attad ti yn glau 
y bydd calonnau' rhei'ni, 


5s Onidy dryg-ddyn Duw a'i gyrr 
gyda gweithwyr anwiredd 3 

Mewn drwg ymdroes, felly ymroed, 
ar Iſracl boed tangnbefedd. 


Ps Ak. 120. 


«'s gwnaethet. 


An ddychwelodd ei gwir Dduw Ion, 
P gacthived Scion ſanQRaidd z 
tor hyfryd gennym hyn bob un, 
2 rhai mewn hun nefolaidd, 
2 Nyai 2'n genau yn dda'n gwedd, 
gorfoledd ar ein tafod, 
3 Yrmlhith cenhedloedd dwedynrt ya wir, 
fe wnaeth Duw droſtyn yſtod. 


4 Yſtod fawr a wnaeth Duw ya wir, 
cin dwynintir cynnefin. 

O gaecthiwed y gelyn llym, 
am byayrym yn chwerthin. 

5 Ocynmnullein gweddillian ni, ' 
tro adre” rhei ni cilwaith,? 

Gan dy lif-ddyfroedd fel y gwlych 
y dehau ſych a diffiich. 


6 Y rhai ſy'n haumewn dagrau blin, 
bhwyntwy dan chwerthin medanc, 
Felly f Arglwydd dan droi y byd, 
dwg ni igyd i'r meddiane. 
7 Y rhaidan wyloaeth o'r wad, 
| Fel rafly had rbyd gryniau ; 
Druy 


| « 
YT Pſabm hon fydd yr dangos ryfedded fa ewarediad y 1A 
bobl aan 6 gaetkiwed Babylon, ac mai yr Arglnydd | 


3 


2 


1 0 


Pſalm. CXXVIL CXXVIIL 119: 
! Dr wy lawenydd y dont ynghyd, 
fel caſglu yd yn dyrrau. 


Ps A-L. 127. | 


1 Nadſynwyr dyn na'i been, ond trugaredd Duw, ſy yn + 
cadw ac yn dwyni ben bob peth, {| 


Ty ni adeilado'r Ner, | 
ai'n ofer gwaith y faeri ;. | 
A'r ddinas hon nis ceidw efo, 
ni thyccia gwilio ynthi, 
j 2 Os borau godi, os hun hwyr, 
1 abyw drwy lwyr ofidio, 
J Oferi gyd: Duw a rydd hun 
i bob rhyw un a't caro. 


} Dan 


{ 3 Wele, yplanta roir i ddyn, 

1 hiliogaethynir Arglwydd : 
{I Aco'irodd ef daw firwythy bru, 
iw magu mewn fanQeiddrwydd. 
1 4 Fel gwr cryf, plebynnag y daw, 

S acyneilaw eifarethau: 

Phntyr tevenRy\ felly.y mae, 
yn barch o flaen y radau. 


$s Sawl bonynr ſydd a'i gwifr ya llawn 
mae'n ddedwydd iawn eÞfoddion 
Hwy nis gwradwyddir pan ddel man 
i mddiddan 4'i gelynion. 


Ps A-L, 128. 
Dangos daioni yrhai priodol a ofno'r Arglwad , ac 
allewid o fendithion Duw i'r rhai a jo byw yn of 6. 
erchmynion ef yn y lan ſtad honno. 


 Ofno'r Arglwydd gwynei fyd,. 
A. a rhodigw rbyd ei lwybrav, 
FEI 


2. Bwvvt A 


Plalm. CXXIX. 
2 Fwyttci o ynnill gwaith dy law, 

a blirh y daw i tithau, 
3 Dy wraigar du Gy dy is nen, 

tel per winwydden ff. wychlon. 
Dy blant ynghylch dy fwrdd a fy dd 
__ fel olewydd blan higion : 


4 Wele, fal dymar modd yo wir 
bendithir y gwr cyhon, 

A ofno'r Argiwydd Dduw yn ddwys, 
rhydd arno bwys ei galon, 

5 | Ceigyflawn fendirh gan Dduw Ion 
bydd dichau Scion ddedwydd, 

Fel y gwelych 2 golau drem, 
Gaerſalem mewn llawenydd. 


Ho'l dyddiau d'einices. 6 Plant dy blant, 
cet weled Ilwyddizat iddynr, 

Ac ar hol! deuln firael, 
daw hedd dioge! arnynt. 


P$4&4.L-129. 


Cynghori y mae 1'r eglwys ymlawenhau, er bod erlid- 


wyr ym mhob 625. Duw ai gweryd hi, ac a ſathr ei + 


chaſeton. 


Lawer gwiith cefais gyſtudd maivr 

Ifracl yn awr dyweded, 
O'm hievenCtyd hyd yr awr hon, 
g fe wyrfy mroncutrymed. 
1 2 Allawergwaith y ceiais lid, 
q om gwan ievenc'd alian, 

A bi'n gyſtudd ar lawer ro, 

ac etto ni'm gortuan”, 


3 Yrarddwyrarddent y cn mau, 
drwy rwyg0 cwy {au birion ; 


Pſalm. CXX XK, 


4 Y cyfion Ner torrodd yn fray, 
bleth didau'r annuwolion, 
5 Pa rai bynnag a roeſant gas 
ar degv/chdinas Seion, 
| Gwradwydder hwyar, cilient iw hol, 
y that annuwiol cre lon. 


6 Byddaat fel y glas wellta fai + 
ar bennau tat ya tryfu, 
Yr hwn fydd, cyn y tycner f9, 
yn gwywo, ac yn methu. 
7 Nileinw'r medelivr ei law, 
ni chair o honaw ronyn : 
Ir caſclwr nis tal ddim mo' droi, 
na'i drin, nai roi mewn rhwymyn : 


3 Fel nabaibyth gwiw gany rhai 

1 aradramwyai heibio, 

j Ddwedyd unwaith Duw a ro llwydd, 
neu r Arglwydd ach bendichio, 


Ps AL. 130. 


Gwedd: am drugaredd a meddeuant o'n pechodeu, 
0r diw2dd am gael ein gwareda 8s bob drwe. 


'R dyfnder gelwais arnat In, 
(): O Arglwyydd cirion goſtwng 
D:gl:iſt, yſtyria y Yais may, 
civw fy” ngweddiau teilwng, 

2 Duw, pwya ſaif yn d 'wyncb Gi, 
os creffi 2r anwiredd ? 

4 Ond fel r'th ofner vi yn fawn, 
ve wid yn Vawn trugaredd. 


5 Diſew;liaisArglwydd, with fy thaid, 
diſs wylioad Fenaig.arno, 


OG 


Rhcfs3: 


' Pſalm. CXXKXI. 
Rkois fy koll obaith yn ei air, 
6 fenaid apair yn effro, 
Acam yr Arglwydd gwilio'y dydd, 
fwy na gwilicdydd difri, 
A edrych blygain bob pen awr, 
a welo'r wawr yn codi, 


7 Un wedd diſgnylicd !ſ[rael, 

yn ddirgel am yr Arglwyed : 
Cans mac nawdd gyda'r Arglwydd net 

mac yntho cf rywiowgrwydd. 
Ei drugareddau ant ar led, 

fe rydd ymwared ini. 
8 Feweryd Iſrael : fal hyn, 

fo'ityn o'i holl ddrygioni. 


F84AKk 138- --- 
Dafydd yn ymwrihod & balchder gar bron Dupw. 


N fy” nghalon ni bufalch chwydd, 
o Argiwydd, na dim tynder, 
Nt chodais chwaith drabaus wg 
i'm golwg odra uchder. 
.2 Acnircdizis yma a thraw, 
i dreiglaw perhau mowrion : 
 Nifanwl chwiliais am wybod 
rhyteddod a dirgelion. 


3 Goltyngais f'enaid i mewn pryd, 
| fel pan Fliddyfoyd herlod : 
| Fy cnaid ſydd fel un a fu 
| gwedi ci ddiddyfnu'n barcd, 
4 Onddiſgwilied ty Iſrael 
wrth wir [manuel beunydd, 
Set wrth yr Arglwydd o'r pryd hyn, 
heb derf n yn drazywydd. 


T's at 


| yn 


—W—_ &# Q 


Plalm. CK X XIT. 


Ps AL. 132. 


7 fyddlonyn ymadiried i addewidion Duw, Dafydd 


J mndymuno ar Dduw ſicthan yr unrbyw. 


Cofia Ddafydd, fy Nuw Ner, 
a'i holl wrth flinder hefyd ; 

2 Palwadduneda roes fo 
i Dduw Iaco, gan ddwedyd, 

3 Nidaf o fewn pabell fy' nby, 
a'm gwely mwy nis dringaf 3 

4 Ni roddaf i'm dau]ygad hun, 
amrantun chwaith ni chyſgaf : 


5 Nescaftwyf gyfle yn ddi rus, 
i Arglwydd grymus Taco. 
6 Wele'n Ephrara clywfon fod 
Ile o breſwylfod iddo, 
Cawſom hi ym meuſydd y coed, 
| 7 Pawbdoed iw bebyll tirion, 
Awn, ymgrymwn, pawb ufyddhaed, 
wrth ei fainge draed yn union. 


8 Farglwydd, cyfod i'th eſmwyth lys, 
a'th arch o rymmus fowredd. 
9 Gwiſged d ofteiriaid gyhon fraint, 
 egwiſged dy Sain& wirionedd. 
10 Er mwyn Dafydd dy ffyddlon was, 
' na thyn dy ras yn llidiog : 
Ac a2 wrthncba di er neb, 
mo wyneb dy enneiniog. 


11 I Ddafydd rhoes yr Ton tw gwir, 
a cbedwir hwn heb wyredd : 

O ffewyth dy gorph rhof ar dy ſainge, 

yt irapid gainge i eiftedd, 


121 


| 


Pſalm. CXXXIIL. 


12 Fy neddfau a'm cyfammod i, 

| dy feibion di os cadwant 3 
O blan i blann o gaingc i gaingc, 

hwy ar dy faingca farnant. 


13 Cansfy Arglwydd, o ſerch a bodd, 
a rag-ddewiſodad Scion ; 
I drigo ynthi rhoes ei fryd, 
gan ddwedyd geiriau tirion 3 
14 Hon fyth fydd fy” ngoryhysfa 1, 
o hoitder yathi crigaf, 
Is Bend:thiaf bia bwyd di ball, 
aithlawd diwall o fara. 


16 Ap iechydwriacth, medd Duw naf 
y gwilgaf ei heglwyſwyr, 

A rhoddat yngenau pob San@ 
o'i mewn, ogoniant pſallwyr. 

' 17 Paraf hynoll, ac felly y bydd, 
corn Dafydd yn goronog : 

Felly darperais, gan fy'mbwyl], 
brif ginwyll i metneiniog. 


13 Ameiely: ion, obobparth, 

y gwiſcaf warth a gwradwydd, 
Paraf hefyd iw goron fo 

flodeuo : medd yc Arglwyed. 


P8 ai: 133. 
Clod cariad brawdol,a'1 gyffelybu i'r olew 3n y 20 p*; 
0 Exodus. 


Ele, fod brodyr yn byw'ngkyd, 
mor dd1, mor hyfryd ydoed 


| 2 Tebig iolewofawr werth, 


mor brydferth ar y gwignedd : 
Fel pe d (cynnai draw o'r nen, 
rhyd barf a phen offeiriae, 


**t 


Sf barf Arona'i wiſg i gyd, 
yn hytryd eiarogliad. 


2 Felpe diſcynnai gwlith Hermon 
1 yn do cdGros Scion ſynydd, 
J Li: rhwymodd Duw fywyd, a gwlith 
ei fendith, yn dragywydd. 


EY > = 134, 
Cyngor 1 efferriaid y Deml i glodfori yr Arglwydd. 


T'Ele, boll weifion Arglwydd nef, 
WW bendirhiwchef, Ile yr ydych, 
Ya ſefyll ya nby Dduw y nos, 
2'i gynredd diddos trefn-wych. 
2 Derchefwch chi eich dwyloglan, 
yn ci gyſſegr-!an annedd : 
Abendithiwch a chalon rwycd, 
yr Arglwydd yn gyfannedd. 


2 Yr Arglwydd, a'i ddehanlaw gref, 
hwn a wnaeth nef 2 daiar, 

Arotho eifendith a'iras, 
i veion ddinas howddgar. 


P3ALk. 135. 


Cyngor 7'r ffxdadlomiaid i fo.i'r Arglwydd am ei ddai- 


ou 3n ewradwydd? atldelwyr eulynnod. 


Q Molwch enw'r Arglwydi nef, 
eiwzilionef moliannwch, 
2 Yrhaiaſaif iwdy vi byrch, 
in Duw 21 fryrwyrth cenweir, 
3 Mol:ich yr A: glwydd, cans da yi, 
clod i'r Torbyy a bertbyns 


OOO — 


Pſalm. CXXXIMI.CXXXV. 122 


—____ A — 


Cenwch 


Palm. CXXXV. 


Cenwchei glod dros yr holl fyd, 
a byfryd yw y deſtyn. 


4 Oblegid yr Arglwydd, a'i nawdd, 
ef a etholawdd laco, 

Ac Iſrael, iw myfg y trig, 
yn deulu unic iddo. 

5 Cans mawryw'r Arglwydd yn eilys 
mia wn yn hysbys byany : 

Ym mhell uwchlaw'r holl dduwiau wan, 
mae'r Arglwydd glana'i allu. 


6 Hynollafynnodd'a wnaeth ef, 
yn uchder nef eithafon : 
Ar ddajar, ac yn y mor cau, 
a holl ddyfnderau'r digion. 
7 Ocithaf daiar cyiyd carth, 
daw'r meHe o bobparth hwythan, 
Ac oer dymeſtlocdd, glaw, a gwyatr, 
a godynt o'i dryſoran, 


8 Ynnhiryr Aipht dynion, a da, 
2 llawer pla y trawodd, 
Cyntaf-anedig o bob un, 
a't law ei htina laddodd. 
- 9 Tthganoldi, o Aipht greulon, 
y * rhoes Duw arwyddion rhyfedd, 
Ar Pharo' a't holl weiſion i gyd: 
dug drwy'r holl fyd orfoledd. 


10 O nerth ei fraich efe a wnaeth, 

lawer cenhedlaeth fcirwon : 

A lladdodd lawer yr un wedd; 
o ben brenhinoedd cryfion. 

It Sef o'r Anoriaid Schon fawr, 
ac Oz, y cawro Faſan : 

A*r un ddinyfſtriad arnyntaeth, 
a hol] frenhiniaerh Canan, 


32 A' 


Plalm, CXXXV. 123 
12 A'i koll diroedd hwyntwy i gyd, 
gyd a'i holl tywyd bydol, 
] Iſrael i roi a wnaeth 
yn etifeddiaerh nertho]. 
12 Dy Enw (o Arglnydd) 2th nerth cry”, 
a bery yn dragywydd, 
{ Aco genedl i genedlaeth 
dy goffadwriaeth, lywydd. 


14 Cans arcibobl y rbydd ef farn, 

yr Arglwydd cadarn cyfion, 
] Ac ya ei holl lywodraeth bur, 

bydd doſtur wrth ei weiſion. 

15 Y Dclwau oll, gwaith dwylay yn, 
a dyfais dyn anflyddlon 

O aur ac arian dyn a'i gwnaeth, 
0 hil cenhedlacth weigion. 


15 O waith dyn, genau rhwth y ſydd, 
heb ddim Illyferydd iddyn : 

Ac mae llun Ilygaid mawr ar led, 
ar rhai'n heb weled gronyn. 

| 17 Dwygluſt dynion ſydd i bob un, 

heb glywed mymryn etro, : 

Eu ſafn yn chang, ac ni chaid 
na chwyth, nag enaid yntho, 


18 Un fodd a'r del wan fydd y rhai 
a'i gwnelai hwynt 2'idwylo, 
Ac nid yw well nr rhai'n yr un, 
ynthyn a ymddirierto. 
19 Ty Iſrael na choeliwch chwi : 
ty Aron: Lef ufydd, 
20 I'rrhar'n ddim, ond i'r Arglwydd nef, 
bendirhiwche'n dragywydd. 


21 Bendithier fyth mawr Enw't Ion, 
0 Seion ken a barchem, 


Bendi- 


Plaim, CXXXVLI. 


Bendithicr molecr ei eaw fo, 


fs - [ 
ly a trigo ynghaer Sclem. Y 
P$SAZz. 136. LN 
Mawr dlivlch i Daw am wneathur a Iwodrav!hu a 


pob peth. 


Ol«ch;r Arglyydd, cans da yw, 
M molicnnwch Dduw y lvivydd, 16 
Cans ei drugaredd oddi try, 
a bery yn dragywydd. 17 
Molwch chwi Dduw y duwiau'n rhiwydd, 
3 ac Arglwydd yr arglwyddi, 
4 Hwnunic a weacth wrthiau mawr, 

drwy ei ddirfawr ddatoni. 


kd 


s Guwnaeth a'i ddoethineb nef wcehben, 
6 i'r ddainren a'r dytredd, 

Y thaiyw prif fylweald yby., 
acigy- oi drugaredd. - 

Meoiweh yr 4Arglwydd C cans dayw ) 2M 
1:0lijennw.h D duw y llywydd, 

Can; ei drugaredd odii fry, 


a bery yn dragywydd.  ? 

7 R'hwna wnaeth oleuadau mayr, 2, 
o'r nef byd lawr a'i fowredd, 

8 Haulydydd, 9 &'rlleuady nos, 2 
i ddangos ci drugaredd. 

10 Rhwna drawodd yr Aipht iw ddig 2 


a'r blaen-anedig yarhi, 
11 Acaddug lſracl i rdaith, 
ac ymmaith ©'i holl gyni. , 


12 Ahyndrwy law gref abraich hir, } 
orym ei wir ogonedd : 

13 A hollkir mor coch yn ddwy ran, 
Oanian ci drugaredd. 


14 DW 


Plalm. CXXXVI. 


14 Dug iſrael Ir lan ya wych, 
fel dyna ddrych gortoledd : 


{ i3 Yicy:tian Pharo, a'i holl lu, 


; hvn a fa'i drugaredd, 


| aoiwch yr Argtwydd Cans da yw_) 


moliennwch Dduw y lhwydd, &c. 


16 A dwyn £ibobloedd yn ddichwys, 
drwy wledydd dyrys anian : 

17 iaro brenhinocdd er en mwyn, 
ac felly eu dwyn hwy allan. 

18 Lladd j}}awer brenin cadarn Ion, 
19 ſet Schon yr Amoriaid : 

20 Ac Og o Faſan yn un wedd, 
a'i {fawr drugaredd dibaid. 


:1 Ai holl diroedd hwyntiry i gy, 
zu rhoi ya fywyd bydol 

22 1 Lirael ei was a wnaeth, 
ya eritcddizeth nerthol. 

Mo:wch yr Arg 'wydd C cans dayw ) 
molizennwch, &c. 


23 Awn i'n cyſtudd 2'n ccfiodd ni, 
oi fawr ddajoni ririon. 


| 24 Ac#nachubodd yn ddiſwrth 


oddiwrth ein holl elynion. 

25 Yr hwn a ymbyrth bob rbyw gnawd 
yn ddidlawd o'i drugaredd. 

26 Clodforwch Diuw brenin y nef, 
rhowch iddo'ef ogonedd. 


27 Molwch Arglwydd yr arglwydi, 
rwchben pob rhi o fowredd, 

Duw'r duwiau, Ion uwchben pob Ion, 
a flynnon y drugaredd. 

28 Molwch yr Arglwydd ( cans da yw ) 
moliennwch Daduw y llywydd, &c. 


124 


P8 aL. 


Pſalm. CXXXVII. 


Iru 


P SATL, I37» ; 1 


Tr Ifraeliaid yn eu caethiwed C wrth glywedy Chal-; 
deaid yn cablu Duw) ſjdd yn dymmuno ar Dduw gotiY |... 
yr Edomiaid, y rhai a baraſent 7 wyr Babel greulonj wr. 
1hynt : a prophwydoliaeth am ddinifir Babel. 


P*? oeddym gaerth ya Babilon , 


ar Jan prif afon groyyy, | D 
Mewn coffidwriaeth am Seion, ewe 
bidlaſon ddagrau'n loyw. 16a 
2 Rhoddaſom ein telynau 'ngkrog, 
ar goed canghennog irion, 
Lle yr oedd preniau helig plan, R 
o ddeutu glana yr afon. I Yn 


3 Y rhaia'n dug i garchar caeth, 
ini yn firaeth gofynnen.,. | 

A ni'n bruddion, gerdd i Seion, i - 
ſywaeth peth nis gallen. 

4 ODduw pa fodd y canai neb, 


(rhoem atteb yn yſtyriol) 2 
I chwi o gerdd ein Harglwydd Dad, 5 

a n4 mewn gwlad eſtronol ? Y 
s Os 3Caerſalem o'r cof may, 

anghofied dehau gany 3 
6 Nathroed fy' nhatod, oni bydd, A 

hi'n ven lMawenydd ymy. 
7 Coha di Dduw, blant Edom lemm, 

yn nydd Caerfalem howddgar : ; 
Nocthwch dynoethwch (meddei rhain) 

ei mura*i main i'r ddaiar, C 
8 Byddgwynenbyd ir fawlawncl f 


iti, merch Babel rycoſt, 


Pſalm. CYXXXVIIE 125 


Yr unrbryw feſur, gan dy blau, 
J ininnau fel y gwnacthoſt, 
4, Yſawlagymrodyblant di, 
j + 
a-I" bo'rrhei ni fendigedig, 
UF ca carawo'r eppil tav, 
Tj 7ipennaumrtth y cerrig. 


P$ AL. 138, 


Dafjdd ym canmol daioni Duw tu ag atto ef, ac yn 
eweled drwy ei ffydd y cat efe gymain; daiom! gan Dduw 
1hag Faw, as o'r blaen. | 


RES fawrglod iti, fy Nuw Ton, 
o ddyfnder calon canaf : 
J Yongwydd holl Angylion y nef, 
m hoſl:f Pch foliannaf, 
2 Ymprymmaf cua'th ſanRaidd dy, 
dan ganu o'th crugaredd, 
A'th enw mawr uwchlaw pob peth, 
a'th air difeth wirionedd, 


J : Ydyddygelwais arnat cr, 
| gwrandewaiſt fi yn fuan: 

Yao y nerthaiſt a chref blaid, 
fy enaid i oedd egwan. 

4 Ddbed brenhinoecd y ddaiar hon, 
2 rhoen yt union foliant : 

Addolent oll ein gwir-dduw ni, 
cans d'eiriau dia glawſant. 


5 Yaflyrdd yr Arglwydd yr un wedd, 
ac am ei fowredd canant : 

Gan ddangos drwy'r holliyd ei fraint, 
a maint yw eiogoniant, 

6 Uchel yw'r Ton, etto fe wel 

yr ufydd i{el ddynion : 


——I - = =_ Da ——— w—o—_—— 


———— _— . — 


— 


— — ww  - 
- — —— - 


— 


_ 


DV AL rrnnen.... cot nm w—ee Croat 
__ wn —— —_— 


7 be. IT, ous 


Plalm, CXXXUETX. 


A zwyl o hirbel], er eu plan, 
y beilch a'r gwarrau ſythion. 


7 Pebauyngyfyngarna'rbyd, 
ti a'm byw-heyd cilwaith : 

Gan yſtvn law 1 dewyn dy was ).- 
oddiwrth rai atcas ymaith. | 

8 Yr Argiwydd agiflowna 4 mi, 
Duw dy ddaioni rbag law, 

Ac yn dragywydd imi dod : II 
na wrthod waith dy ddwylaty. 


Je 
Ps Ar. 139. I:: 
Dafyad er mwyn el lanh1u ei hun, yn dangos nad ors © F 
dim 1ngud lie:is rhag Duw : a thrwy ddangos ei ſerch Y 
tu ag at Dduw , y mae ?fe 3n1:1191 i fod jm 2:4n 7 'r rhat 
a writhynebant Vduw. I: 
TY CE 6 Ya 
Relwydd, manwl y chwi}liaitt &, 
dat 13 adwaeni hefyd : I :, 
2 Eifteddiad, codiad, gwyddolt byn, 
2m meddwl cyn ei ddwedyd. A”, 
3 Yrwyd yoghylch fy Hloches i, | 


2m ffyrdd {yd itti'n hysvys : | 
4 Nid oes air nas gwyddott ei to: ; I 
ar f1:en fy 'nhafod ofnvs. | 


Fe] 
s O'mhol aco'mblaen i'm iluniaiſt, 
dy liw a ddodailt arnaf: _ 16 
6 Guwybodaeth ddieithr yw i mi, 
2'1 deal] hi nis medraf, Bo 
T baler\af ft i roitro, 
i mguddio rhag dy Yſpryd ? bo 


Z þa le ffoaf rhag dy wydd, 
drv:y gael flordd rwydd i lathlys ? 


$ Os 


— 


Pialm. CXX XIA. 
} Osdringaf tua'r neioedd fry, 
1 wydyno i'thdy perflaith : 
10s cuz'r dyfndwr, goſtwnsg tro 
yr wyd ti yno eilwaith, 
 Pecawn adenydd boran wawr, 
a mynd i for mawr anial, 
10 Yno bydd dy ddebcu-law di, 
im tywys ia m cyinzl, 


Ii: Aphe meddyliwn, yr ail tro, 
yimguddio mewn tywyilv's, 
JC:nol y nos fel hanner dydd, 
mor olan fydd yn &olwg. 
2 Nid dim ty.iylach nos i101 
nag y\: goleunt hat-ddydd : 
JArddiuittmaent yr un ddull, - 
»iywyll ac goizueddygy, 


12 Day ewydd«Ht y dirgelwch mu, 
f ar->nnau 2 ſeddfennait, 
Yaghs 0th ty 'mam pan ceddwn i, 
ro dydi am cuddiatſt, 
14 Crasrhyfedd fawn y gwnacthbuyd 6 
24 waith Gd! F-- ryf:dind, 7 
A'm b2naid a wyr hyp ?n dan : 
a hog a wr yo towrgied ; 


I5 Nicanddiwyd 7y ngrym tha tor tl, 
' 4 ® . 
pan wn:Ctoit ft yu doirge], 
Fei tluniodvn o'r ddai:r hon, 
5 tewn pridd eigion ile}. 
i6 Dy !ygaid gwelfant ty nhrefn wacl, 
con imi gaci perffeith-lun : 
Koegd pob perth yn dy lyfr yn Lawn, 
Cy: ood ya iawn un gronun. 


17 Mor anwyl dy feddyliau ym, 
mer fawr yw ſum y chevni: 


j 


18 Wrth 


Plalm, CXL. 


12 Wrth fwrw, amlach gwn eu bod 
rartywod o rifedi. 

Myfyrio pan ddeffrowyf fi, 
'rwyf gyd a thi yn gwblol. 

19 O Dduw, ba achos yn dy lid, 
na leddid yr annuwiol ? 


O Dduw pe coſpid rhai o'r rhai'n 
y fydd yn arwain traha 
Wrch y gwaedlyd fo gaid dwedyd, 
dydi dos oddiymma. | 
20 Y rhai am danad f Arglwydd cu, 
ſy'n treuthu pethau ſceler, ” 
A'th elynion dibrys en Ilw, 
cymraſant d'enw'n ofer. 


21 Ond cas yw gennif, o D-uw Ton, 
dy holl gaſcion gwaedlyd ? 

Ond fi1idd gennyt fi bob dyn, 
aaiyn WVerbyn hefyd ? 

22 Allawn gas y caſeais hwynr, 
ynt ſel ar bwynt gelynion. 

23 Ochwilia ho Dduw yn by, 
cei hynny yn ſy” nghalon. 


Duw prawf fy' meddw] i'n fy'mo]. 
24 Ocs flordd annuwiol genny ; 
Grel fi,tywys, dwg fiyn i'ol, 
dod fordd dragwyddol ymy. 


P$ A L.. 140; 

Dafjad yn achwyn wrth Dduw rhag dichellien ei ely- 
nlon : a chan ei ſiccrhan ei bun o eymorth Duw, mae fe 
yn annog y cfton 7 foli Duw en helpwr. 


3g y gwr drwg gwared © (Net) 
rhag gwr y trowſder efrydd, 


lo 


By 


Pſalm, C XL. 
4s Rhaiſy'n bradychu yn ddirge], 

| a chaſglu rbyfel beunydd. 

13 Felcolya ſarph yn llichrig wau, 

1 yweutafodaullymion : 

1 Gwenwyn yr aſp ſydd yn parbau 

| dancugwefuſau creulon. 


4 Rhag y dyn drwg, rhag y gwrtraws 
ſy'n myfyr Iliaws gs, 

| Duw gwared fi, rbag goſod brad, 

1 ynghylch f ngwaſtad Iwybrav, 

5 Y beilch cuddiaſaar fagl a rhwyd, 

 wrth hon goſodwyd tannav ; 

J Ar draws fy ftyrdd i ddal fy' nrhoed, 

1 ynghudd, y rhoed llinynnau. 


fs Dwedais wrch f Arglwydd fy Nuw wyd, 
tyn fio'i rhwyd a'i maglau : 

1 Ogwrando'n fuan Arglwydd nef, 

J arbruddlef fy'ngweddiau, 

17 Fy Arglwydd yw fy nerth i gyd, 

1 a'mcocla'miechyd calon; 

Ti a roiſt gudd tros fy mhen may, 

yn nydd yr arfau gloywon. 


8 Ir dyn annuwiol, Duw, na ad 
3 ddymuniaid drwg ei'wllys ; 
Rhag ei waeuthur efo yn gry, 
2'i fynd yn rhy drabaus. 
9 Ai holl ddymuniad drwg i mi, 
a'i rhegen weddi greulon, 
Y rhai'n yn llwyr a ddont ymmhen 
y capten 0'm cafeion. 


10 Syrthied arnyne y marwortan,  - © : 
ac felly lloſgan ymaith. 

Byrier hwynt mewn cau floſydd nant 

fel nachyfodant _ 


Pſalm. C X-L | 
x1 Dynllawn fiarad fydd anwaſtad, 


ni eiſtedd ef yn gryno : 
Adrwgaymlid y gwr traws, I Ni 
o byn maec'n haws ci gwympo. W---5 
12 Daygwny rhydd yr Arglwydd dal 2 ; 6 
i ddial cam y truan _ 


Ac yr iawnfarna y dyn tlawd 
ſy'n byw ar gerdawd fechan; 


x3 Y rhai cyhiawn drwy yr holl fyd, —_ 7 
dy enw a gyd-foliannant. ; 
A'r holl rai union, heb ofn neb, . J Mac 


o flaen dy wynebtrigant, M1 


PSAT, I4f. 


Dafydd pan oedd Saul yn ei jerlid, yn dymuno he! 
gan Dduy : a dioddefgarwch nes paſſio'r erlid bynny. | 


O Bryſſia Arglwydd, clyw fy llais, : 

2 o bryſur gelwais arnad 3 

O'r man lle'y bwyf gwrando fy llef, 
a doed i'r nef byd attad. Ty. 

2 Fy ngweddigar dy fron a ddaw, 
gan godi dwylaw'n uckel, 

Ya arogl darth ac aberth'hwyr, 

fel unionddiwyr lefel. 


O Arglwydd gofod, rhag gair firaeth, ddio 
gadwriacth ar fy' ngenan, 

Rhag i'm gam-ddwedyd, goſod ddor 
ar gyfor fy 'ngwefuſau, 

.4 Na of rs 'nghalon ar ddrwg beth, 
yngbyd-bleth I'r annuwiol : 

Nag mewn cydfwriad = neu wedd, 
rhag twyll cu gwledd ddaintethol, 


Pſalm. C XL IT, 


| 5 Boed coſpacherydd y cyfiaw on, 

1 felolewgywerthlawnarnaf; 

1 Ni friw fy' mben, bo mwyaf fy, 

3 mwytroſto a weddiaf. 

16 Eubarnwyr pe bwrid i'r llawr, 
ar greigiau dirfawr dyrys : 

| Gwrandawent ar fymadrodd i, 

a chlywent hi yn felys. 


5 Fel darnan cynnyd o goed man, 
afwrian rhyd y ddaiar, 

Mae'n heſgyrn ninnau yr un wedd, 
ym mron'y bedd ar waſgar. 

8 Mae*ngolwg a'm holl obaith i, 
Duw, arnat ti dy hunan : | 

Duw bydd di'n unic yn fy'mhlaid, 
na fwrw Penaid allan, 


9 Cadw fi Arglwydd rhag yrhwyt, 
hon a oſodwyd ymy, 

Telm yr annuwiol, *hoenyn main, 
rhag ofn i'r rhai'n fy mag]y. 

Io Yr anwiredwyr b'ado un, 

 cwympant cu hiin iw rhwydau, 

Ymddiried ynot ti a wnaf, 

ac felly diangaf innau, 


Dafjdd, er nrg ofn na dig, yn arbed Saul, ac yn owe; 
ddio ar Dduw e7 geidwad, SOTO OY 


Hois weddiar yr Arpglwydd nef 
R yo lym x ek yoni by WEEN 
2 A'mho | fyfyrdod gar Ay 
o'm calon y tywelltais, 
3 Ondpan fynegais it fy” nghur, 7 ont 
a'm dolur o'm meddyliau, . 
M 2 


S3 <e 
F022, :, 


- Pole CLxnr  # 
Da gwyddit ti bob flordd ar man, , \ Fal y1 


y rhoeſan i mifaglau. - 
4 O'rtu deaunid oedd ym'neb, 4/4 Y 
trown f'wyneb, a'm hadwaenai, A at 
Na nawdd, na neb, od'n y byd, s A 
fy' my wyd a'mgeledgai. Ol 
5 Arnadllefais, wrthyt dwedais, [wi 
Duw, dia ydwyd union: | *.! 
Fy* ngbwbl obaith wyt ti yn wir, ah 
_ _ am rhan yn nhir y bywion. _ 
6 O yſtyr Arglwydd 'faine fy'nghri, 25 Ft 
wyf mewn.cruenni digllon : 5 
Rhag fy erlidwyr gwared fi, Am 

mae thei'ni yn rby gryfion, 
- O garchar caeth fy enaid tynn, I: Y 
dy enw am hyn a folaf : Fe 
Pan weler dy fod ar fy rhan, Y bag 
y cyfion twyſgan attaf. For 
Ps AL. 142. | ca 
” Adyſ 


Gweddi am faddeuant pechodau, Dymuno cae! ei ca 
dderbyn i drugaredd , a chael 1jpryd Duw iw gadw hyl 


ddiwedd ei fywyd. 9 . 
| r 
| ee: fy arch, o Arglwydd mad, Amf 
wyf arnad yn gweddio : Ie 
O'th wirioned(, 2*th gyfiownedd, 8 Cans 
gofynnaf yr fy' ngwrando. | | be 
2 Ac naddos i'r farn 4th v.as gwael, Ar yr 
(pa les i'm gael cyfownder?) Eo & 
Am nad ces dyn byw gir dy.frog. =- 7 
yn gyfion pan ei teimler. - he v7 
53 Ygclynacerlidiodd foes, Alla 


mewn llwch i'm rhoes i orwedd 2. a 


Pſalm. CXLIIT. 


Fal y rhai meirwon a fai'n bir, 

is tywyll dir a'i hannedd, 
[; Ynafy ysbryd, mewn blin ing, 
| a fu mewn cyfing-gyngor : 


s Acarfy' nghalon drom daeth braw : 


ond wrth fyfyriaw rhagor. 


Mia gofiais y dyddiau gyat, 
a helynt gwaith dy ddwylo, 
km hyn myfyriais, fy' Nuw Naf, 
am hyn myfyriaf erto, 
6 Fy nwylaw atrad rhois ar led, 
Hey maefymddiried unig, 
Am danad f'eniad ſydd yn wir, 
un wedd 2'r tir ſychedig. 


5 Ynebrwydd-gwrando fi yn rhodd,. 
o Arglwydd, pallodd t'yſpryd : 
Rlag imi fyned i'r pwll duz - 
fel rhai a ddarfu eu bywyd. 
8 Pari*mar frys glywed dy nawdd, 
cans ynot hawdd y credais : 
Adyſg i'm rodio dy Fyrdd rbad, 
cans Penaid attad codais. 


9 Agwared fi fy' Nuw, a'm lon, 
rhag fy ngelynion aftrys, 

Am fod fy lloches gyda thi : 
10 odylg i mid'ewyllys: 

Cans tydi ydwyrt y Duw mau, 
boed d' Yſpryd tau i'm tywys 

Ar yr uniondeb yn y tir, 
8yna dy wir ewyllys. 

11 Duw, er mwyn d'enw fi bywha, 
a helpa f'enaid tyner, | 


Allan o ing Duw cair ei ddwyn, 
acer mwyn dy gs! 


re - ——_—— mie oo 


Pſalm. CXLIIITI. 


| 12 Agwnaar yrelynol blaid, 
| caſeion f'enaid, gerydd : 
Difetha hwynt ex mwyn dy ras, 
cans mi wyt dy was ufydd. 


Ps AL. 144» 


yw happuſ-rwydd cenedl. 


B Endigaid fo'r Arglwydd fy* nerth, 
mor brydferth yr athrawa 

Fy' nwylo' i ymladd, a'r un wedd, 
fy* myſedd i ryfela. 

2 Fy nawdd,fy' nerth, fy* nug, fy nghred: 
ſy nhwr, fyawared unig: - 

Cans trwyddo ef fy* mbobl a-gaf 
eanaf yn oftyngedig. 


3 Pabeth ywdyn, dywaid o Dduw, 
pan fyddyt iw gydnabod ? 
A mab dyn pa beth ydyw fo, 
pan fych o honno'n darbod ? 
| 4 Pabe:hywdyn? peth yrun wedd 
i  _agmageddhebddim hono ; 
| A'i ddyddiau'n cereded ary rhod, 
fal cyſgod yn mynd heibio. 


s Goſting y nefoedd, Arglwydd da; 
acedrych draha dynion : 
Duw cyffwrdd a'r mynyddoedd fry, 
| gwna iddynt fygudigon. 
' 6 Iw praſga hwynrt gyrr fellt i wav, 
iw lladd gyrr faethau tanbaid. 
2 Dilſcyn, tyn fio'r dyfroedd mayr : 
hyn yw, 0 law't eftroniaid. 


Dafjdd yn moli Duw am iddo ynnill ei dyrns, ac'y {| 
rae fe yn dymuno eu t217'r annuwtol « ac yn dangos beth * 


| 


Pſalm. CXLIEFIT. 


Nuw gwared i. 8 Genenan'rhai'n, 
afydd ynarwain gwegi: 

A'i dehau-law ſy yr un bwyli, 
ddeheu-law twyll, a choegni.:. 
I ti Ddaw, canaf o fawrbad, 
yn llafar ganiad newydd, 

Ar nabl, ac ar y deg-tanr, 
cei gerdd o foliant beunydd. 


10 Duw i frenhinoedd rhoi a wnaeth, 
ei ſwccraeth at iawn reol : 

Dan ymwared Dafydd ei was, 
rhag cleddyf cas niweidiol. 

11 Duwgwared, achub fi wrth raid, 
rhag plant eſtroniaid digus, 

A'i Gafn ya llawn o flalſder gav, 
a'i dehau yn dwyllcdrus. 


12 Bydd ein meibion mal plan wydd c:: - 


o'rn bon yn tyfu'n iraidd ; 

A'n merched ni tel cerrig nadd, 
mewn conglau neuadd ſanRaiad. 

13 A'nconglau'n llawnion o bob peth, 
a'n defaid, diferh gynnydd, 

Yn filoedd (mawr yw'r llwyddiant hwn) 
a myrddiwn i'n heolydd, 


14 A'nhychen crykon-dan y wedd, 
ya hywedd, ac yn llonydd : 
Heb dorr na ſoriant i'n myſg ni, 
na gweiddi i'n heolydd. 
1s Dedwydd ydyw y bobl y (y, 
a phob peth felly ganthynt : 
Bendigaid yw'r bobl y rhai'n yw, 
ar Arglwydd yn Dduw ide ynt. 


124 


4 P——CC 
_- * 


-— — 


I Eno DAT the (4 Fog I 


Pſalm, CXLY., 


P$8 AL. 145- 


Dafjdd zn dangos daioni Duw yn Hywodraethn pob 1 
creadur. Mawl 1 Dduw am ei gyflownder , ai ras 


ferch i bob dyn a'i hofo, ac a'i cars. 


M' a'th fawrygaf di, fy Nuw, 
cans tydi yw fy llywydd : 
Bendithio dy enw byth a wanaf, 
mi a'i molaf yn dragywydd, 
2 Dycnw a folaf fi bob dydd, 
a'th glod a fydd beb orphen. 


3 Yr Arglwydd ſydd glod-fowr heb wedd, 


a'i fowredd ſydd heb deiben. 


Ccnedl wrth genedl aront fawl 
i th ogoneddawl wrthiau 

Gan danu dy nerth rbyd y byd, 
a dwedyd dy gynneddfay, 

s Amdyogonedd mawr, fy Naf, 
mynegaf, a'th gadernyd, 

6 Sonam dy bethau ofnadwy, 
gwnant bwy a minnaw hefyd. 


7 Llinyr gcffidwriaeth honot ti, 
a th fawr ddaioni tracthant ; 
Ac oth gyhiowwnder , fy Nuw Ion, 
a llafar don y canant : 
8 Sef grafliuwn yw ein Arglwydd ni, 
ac odoſturi rhytedd : 
Hwyr ac anniben yw i ddig : 
lawn frydig i drugaredd. 
9 Daywyr Arglwydd ibob dyn, 
a i nodded (y'n dycciannol : 


Acar ei holl weithredoedd ef 
daw naydd o'r nef yn rafel. 


10 Dy 


Plalm. CXLV. 
10 Dy holl weithredoedd di i'th lwydd 
{| o Arglwyddath glodforant : 

Dy wyrth pan welody Sand di, 
y rhei ni a'th fendithiant ; 


11 Gan ſonam drugaredd a gras 
dy dyrnas, ai chadernyd : 
Fal dyner gerdd ſydd yn parhan, 
yn eu genenau hyfryd. 
12 Fel y parent drwy bytryd glod, 
gydnabod 2'th dyrnaffiad, 
| A'thnerth ym mylg holl ddynol blant, 
2'th lawn ogoniant gwaſtad. 


13 Brenhiniacth dy dyrnas di fry, 
a bery ya waſtadol, 
A'thlywodraeth o oed i oed, 
hon a roed yn drag wyddol. 
14 Yr Arglwydd cynnal ef ynllonn,: 
y rhai ſy* mron eu cwympad. 
Acet a gyfyd bawb yn wir, 
ara oſtyngir iſod, 


15 Wele, mae llygaid yr holl fyd 

yn diſgwyl wrthyd Arglwydd, . 
Dithaua'i porthi hwyart i gyd, 

bawb ya eibryd yn ebrwydd. 
I5 Aphan agorech didy law, - 

o honi daw diwall-faeth : 
D'ewyllys da yw ymborth-byw, 

a hynny yw eu ]]yniaeth. 


17 Holl ffyrdd yr Arglwycd cytion jm - 


a'i wrchiau ydyne ſanRaidd : 
13 Apos iawn i bawb ydyw fo,. 
a eilw arno'n buraidd. | 
39. Sef ar y gwyr ai hofnant ef, 
ſo.glyw cu lef iw cg 
= gs 


—_— 
—— 
—_— FT AZ 


s 


TON eee eee ———_ oe ———RT——_ 


— —— _ _—— 
- —— 
- 29———_ 


| 


| 

| 
|- 
f 5. Yprydiwngwyn eifydefo. 
 ArDiduw Iaco yn gymorth da; 

, 6 Hwn Dduwawnaeth nef,, dayar, meer. 


| Pilm, CXEVI:. 


3. Na wnewch hyder ar dwyſogion, 
nac arblaar dynion bydol : - | 
Am nad oes ynehyne bwy i gyd, 
' na kelpnac iechyd nerthol. 


Fo rydd eu wyllys bwnt a'i barch, wn 

0 1 wir barch, Ion gogoned. p 

20 Pobdynagaro'r Arglwydd nefF, 7.Y 

caiff gantho ef ei 'mddiflyn : r 

A chan ddiferha rhydd oes ferr, Fe OL 

1 bob yſceler cyndyn. ws 

21 Fy enaid tracthed fendith rhwydd,. le Y 

a mawl yr Arglwydd nefol : F-: 

A phob cnawd rhoed iw enw, y.SandQ, | Ymg 

ogoniant ya dragwyddol, | 3 

P$s-AL. 146. | ? r 

N a all neb ymdairiedi din, ond yn Nuw hellallurg, : 

gr hwn a werydy cyſtuddiedig,a byrthy tifodion, a ryddh+ | a” 
3 cartharorion , a gyſſura yr ymddifad, y weddw, a'r di= 

eithr : ac ſy.1d frenin yn dragywydd. L 10 \ 

$* eaaid mola'r Arglwydd.nef, f 0 Gs 

8 2 Mryaimolaf ef im bywyd;.: 's n 
Dangoſaf glod i'm Harglwydd Dduw 
ra gallwyf fy:v na ſymmyd. 


4 Panel y fun o'r genan gwae],,. 
a'r corph i gael diiar-lan ; . 
Fel y dychwyl, fel dyna'r dydd_ 
y derfydd ct holl amcan. . 


1 rothe ei holl obaith- 


” in. 
, oY a 


pan el oddi yma ymaith. 


ar holl yſtor ſydd yn:bynt : 


Hwn 


Pſalm. CXLVIE 132 

Hwn a ſaif ynet wires hun, | 
pryd na bo un o honyat, 

7 Yrhwni'r gwael arydd farn dda, 

; abarairnemwynllyd, 

| F: ollwng Duw y rheidus gwar, 

oi garchar ac o'i gaethfyd. 


i 8 Yr Arglwydd egyr lygaid dall, 
; ef adyr wallgwael ddynion : 
| Ymgleddu'e gwan mae'n Harglwydd ni 
a hofh y rhaicyfion.. 
Dierhraid, 'r ymmdifad gwan, 
a'r weddi druan unig, | 
Duw a'i pyrth : ond dyryſu wnat 
holl ffyrdd pob rhai cythrevulig : 


10 Yr Arglwydd yn teyrnafua fydd, 
dy Dduw tragywydd Sejon : 

O ces 1 oes pery dy. Iwydd : 
molwch yr Arglwydd cirion.. 


P's a'Z. 1147. 


Mae'r prophwyd yn moli amryw ddaioni Duw m og at. || 


e7 greaduriatd, ac ynwedig eu celwys, yr hon a gaſels4, 
ac a gafas ragor didaiond rhagor nn bebl eraill. 


Olwcb yr Arglwydd, cans va yw,. 
canu i Dduw yn llafar : 

O herwydd kyfryd, yw ei glod, 

a da yw bod yn ddiolchgar. 
2 Caerſalem dinas gyflawn fydd, 

yr Arglwydd ſydd iw darpar :* 
Gan gaſglu Tſracl yogbyd, 

a fu dewy*r byd ar waſgar, 


> Yrunic Arglwy'd ſy'n iachan, }. 
ya rbydd o friwiaur galon 5) 


Plalm. CXLVIE 


Y: Arglwydd rhwym 'eu briwiau'n iawn 12 ( 
y thai dolur-lawn cl: ifion. n 

4 Yr Arglwydd (ydd ya rbifo'r ſer, I] 05S: 
a phob rhyw nifcr honyar : | | i 

Ef a'i geilw hwynt oll yn glau, L 
wrth briod enwau eiddynt. ry # 

5 Mawrywein Arglwydd ni onerth J Arh! 
a phrydferth o rafoldeb; y 

Ac mae'n bell iawn uwch ben pobrhif, I14t 
fon am ei brif ddocthineb. "Y i] 

s Yr Arglwydd unic ſydd yn dal Aca 
i gynnal y rhai gweiniaid, | 
Acef aoftwng byd y llawr : 
y dorf fawr annuwoliaid, 5 , 

+ Cenwch i'r Arglwydd mal y gwedd- J Hwr 
clodforedd iddo a berthyn : | a 

O cenwch, cenwch gerdd i'n Duw, 16 1 
da ydyw gyc ar delyn, e 

3 Hwnachymyvlau toes y-nen;, J 17 1 
a glaw'c dday iren-gwlychodd, ſ 

1 wellt gwnaeth dyfu ar y fron, \ 
a Ilyfiau'i ddynion parodd, 18 þ 

9s Hwnrr anifail ar y bryn- 1 doi 
a rydd yr hyn a'i portho : 

Be bortha gywion y cigfrain, 19 ( 
pan fon yn lefain arno, 

10 Nid oes gantho mewn grym un march 3- A'if 


na ſerch na pharch, na phleſer : 
Nac mewn eſgair, neu forddwyd gwr, 
fal dyna gyitwr ofer. 


31. Yr Arglwydd rhoes ei ſerch ar ddyn 
y: bwn.yſy'neihcoa: 
Ac ſydd ya diſgwyl cael ei niwdd, 
-aift: hyn go baydd ddaionis 


. 12 Q- 


———_ 


12 O Caerſalem gyſlivnolwyad, 
3 moliinna'r Arglwydd ciddad ; 

I O Scion ſanRaidd, dod un wedd 
ith Dduw glodforedd barod 


13 Herwydd yr Arglwydd a'i fawr wyrth 


a wnaeth dy byrth yn gryfion ; 
A rhoes i fendith, a thyccianr, 

ymlbith dy blant a'th wyrion, 
14 Hwn a roes heddwch yn dy fro, 

fel y cynnyddo lUwyddianr, 
Aca ddiwallodd yn eich plith, 

o fraſder gwenith, borthiant, 


15 Ei orchymmyn ef a ddenfyn, 
o'i ddown-fawr air :ymheſur, 

Hwn ar y ddaiar 4 ar led, 
ac ynorhed yn orylur. 

16 Eirch i'reira ddiſgyn fel gwlan : 
eirch rew, fe'l tan, fel ludw, 

17 Eirch 1a, fe ddaw yn defyll cri 5 
pwy'erys oerni hwanw ? 


13 Wrth ei air eilwaith ar ei hynt, 
fe bair ir gwyntochneidio h 
I doddi'r rhai'n, ac fell y bydd 
ir hol] afonydd lifo. 
19 Grymei air, a'i ddehau-lawgref, 
a ddengys ef i Taco, | 
A'i flyrdd a'i farn i Iſrael, 
a'r thai a ddel o hono. 


29 Ni wnacth efe yn y dull hwn, . 
4 neb rhyw n1ſſiwn arall ; 


Ni wyddent farnau'r Arglwydd nef,. 


O-molwch ef yn ddiball, 


Plim. CKXLVIIL. 


123 


Pſalm. CXLVIIIL 


| PSATL. 148. , a 
Mae efe yn annoz pob creadur, o bob Itr i fall Duw, yn } 14 C 
enwedig am el ddatont 1 Iſrael. =--y0 
Molwch yr Arglwydd o'r nef, [ thor 
rhowch lef i'r uchel-leoedd. : 
2 Molwch hwn holl angylion nef, 
x molwch ef ei holl lnoedd, 
;. 3 Yrhail, a'rileuad,a'r holl (er, | I cyec 
'y gloywder, a'r goleuni,. 
4 Nef y ncfoedd, ar fturfafen; | PRE- 
a'r deyfr uwch ben yrhei'ni. | Il 
s Moliannant enw'r Arglwydd nef,. A cþl; 
hwyat 2'iair ef a wnaethbwyd. W----< 
Ddwedodd y gair, a hwy fal byn F> = 
ar ei orchy:mmyn crewyd. yn 
| $6& Rhoes reol iddyntibarhau, * , Y 4bydc 
F fel ddeddfau byth iw dilyn : = 
Rhocs bob petb yn ei le'n ddi os, .. RU; M 
| nad elo dros ei derfyn. - BE at 
» Molwchyr Arglwydd ©'r ddayar, - ,N*f ” 
chwychwi yſtrywgar ddreigiau, ] 
| B Y :an,a'rcenllyſg, eira, atharth, , p 
i a'r gwynt © bob parth ynrav, y - 
9 Mynyddoedd, bryniau,ffrwythlonwydd, SY 
f ar tirion gedrwydd brigog, ” 
y 30 An'feiliaid,ac ymluſgiaid maes,-- 6 Y 
; x ac adarllaes aſgellog. ei 
4 T1 Brenhinoedd air, barnwyr byd, - Ac yr: 


|| ſwyddwyr yngbyd 2'r bobloedd, - 
f, 12 Gwyr ievainc, gwyr yfon, gewyr hen,. . EY 


j | pob bachgen ym mhob ocſoe ; I, 
{| 13 M3lantetenwef ynghyd, | 


_ achelabyfryd ydoedd,,. 


Eienw et (ydd uchcl ar 
y ddaiar oll, a'r nefoedd, 


14 Cans corn etbobl a dderchafawdd, 
yn fawl a nawdd ir ciddo, 

[ Iſcael ei etholedig, 
a drig yn agos atto, 


Ps AL. 149: | 
Cyngor 3 r eglwys 3 foli Duw am oruchafieth y SanF, 


7 Enwch i'r Arglwyde, ac iawn fydd. 
F ryw ganiad newydd rhyfedd : 
A chlywer ynghyolleidfai'r SainR, | 
ci fawr frainta't orfoledd. Y 
2 Boed Iſrael lawen a ftraerh; 
yn Nuw a'i gwnaeth yn ddibrin- 2. 
Abyddant hyfryd blane Seion, 
ya Nuw eu tirion frenin. 


3 Molantei Enwaer y bibell, . 
a thympanell, a thelyn ; 
4 Cansbodlon yw iw bobl i gyd, | 
rhydd iechyd i'r ledneiſ-ddyn, A 
$s IwSand ef doed gorfoledd iawn- 
8 hon yn llawa gogoniant, G, 
Yn eu gwelau, (yn llawen ddull) 
ac en ev Ketyll canant. 


6 Yneugenaubydd.cerdd-bob awr;_ 
ein Dum a'i fawr ryfeddoga, 

Acyr eu dwylaw bydd iw drin, 
y cleddyf deufi'n parod 3. 

» Areſtroniaid i'n dial nj, 
ac i gosb boeni'r bobloedd : - 

$ I roi mewn caethder gadwyn droy 

i rvymo-£4 brenhinocdd, | 


pr __—— 


Pſalm. C L. 


I roi eu pendefigion chwyrn, 
mewn geſyn heyrn ffyraig. 
1 wneuthur arnynt union tarn, 
yn gadarn ſcrifennedig. 
Dymma'r glan ardderchowgrwydd fydd 
iw Sane y ſydd yn credu 
Clodforwch oll yr Arglwydd nef, 1 Ta 
o molwch ef am hynany, 


PS AL. 150. 


Mae yn annog i feli Duw yn ddibaid & phob cerdd, an | 
e: weithredoedd mowrion. | | 


Olwch Dduw yn eigyſlegr len, 
M ſet ei flurfafen nertho], 


2 Molwchef iw gadernid lym, 
ac am[der grym rhagorol. | 
3 Arlais udcorn rhowch y mawl byn, 
arnab], relyn, tympan. 
4 Molwch chwi ef allawn glod glau, | 
a thannav, pibell, organ. | B 


s Ary ſymbalaumolwchef, S Bend 
arrhai'na'illef yn ſcin-gar : Bum 
O molwch ef a moliant clay. . 
ar y ſymbalay llafar. 
6 Holl bethau (molent un duw byrh) ; p $ 


ſydd ynthynt chwyth y bywyd. 


Rheent gyd-gerdd foliant i barhau ;. 0a 
_ clod-forwn ninnau hefydd. Clod 
Gogonedd a fytho i'r Tad, Clod 
7r Mab rhad a'r glin Wpryd ; __ Cle) 
Mal y bu, y mae, ac y bydd = 01 
vh Duy trazywydd hyfryd, Cw 


Terfyn Plalman Dafydd, 


dechreuad #'i rhifedi. 


A. 
Chub fi Daduw y ewr a'm gwnaeth 
Addewais gadw'ngenau'n gu 
A''r untondeb , o bobloedd wych 
A ofao'r Arglwydd gwynei fyd 
Arglwydd clyw"ngweddi yn ddiball. 
drelwydd mawl y chwiliaiſt ff 
Atrad Ion fy nerth, y rhof lef 


B. 

Arn fi o Dduw, achlyw fy Ins 

Barn fi o Dduw, a dadieu'n dynn 
Bendigaid fo 'r Arglwydd fy nerth 
Bum yn dyfal ddiſewy! fy Ner 

[C. 

Adw fi Dduw, tans rhows fy mbwys 

Cenwch, a churwch ddwylo'nghyd 
Cenwch i'r Arglwydd ac iawn fydd 
Cenwch i'r Arglwydd newydd gan 
Cloaforaf fi fy Arglwydd Ton 
Clodfored pawb yr Arglwyda nef 
Clodforwn di dragwyddel Dduw 
Chw di fugatl i Iſrael 
Clywſam am cluſtiau o Dduw On 
Credaf 7'r Arglwydd yn ddinam 
Chwi weiſton Duw motweh yr 


— _ © es << III 


Tabl i ddangos pa le y ceir pob vn 
or PsaALMaAyl, with eu 


Tabl. 

| TD. 
Da gennyf wrando o'r Arglnydd tief 
Dangos fy Nuw, fy Nuwa'm grym 
Datcanaf drugaredd a barn 
Datcan nefoedd fowrodd Duw 

Da wyd ith dir Fehouah N er 
Dedwyddol yw mewn buchedd daa' 
Diolchaf fi i'm calon rwydd 
Diſewyliaf o'r mynyddoedd. 

Duw, buoſt i'n yn Arglwydd da 
Duw, dodi'r brenin farn o'r nef 
Duw, dy nawdd ym rhag marwol ddjn 
Duy fy*ng hyflawnder clywaiſt ft. 

Duw pryſura i'm gwared 7 

Duw y duwiau yr Arglmddd cu 

Duw yn d'enw cadw fi'n daa 

 Dwedai'r Arelwydd wrth f' Arglwydd mas 
Dwedai yr ynfyd wrt ho'i hun 

Dy Babell i mor hyfryd yw 

Dyma'r amſer yn ddiymgel. 

Dy ras, dy nawd, fy Nuw im dod - 
Dywed 7 11 pa adyn a drig 


E. 
Rgehw fy arch o Arglwydd mad 
Erglyw o Dduw, fy Hefain 3 


F. 
"Arglwydd derchefais fenaid i 
F Arglwydd, mi a'th fawrygaf d: 
Ry Arglwydd, na cheryddg fi. 
Fe ddwedai'r ynfyd nad oes Duw 
Fy enaid maw! Sant Duyp yr Ion 
Fy enard mela'7 Arglwydd byw 
Fy.enaid mola'r Arglwydd nef 
Fy Has at Dduw, pan roddais lef. 
F y mbobli gyd gwrandewch fy nedif 


| Tabl. 
| fy Nuw gwareda fi rhag brad $9 


J Fy vnig Dduw ydyw f mblaid. 62 
a 
0baith a nerth in yw Duw hae! 46 
Goſtwng o Arglwydd y gluſt dau 85 
Gwrandawed fi yr Arglwydd Ner 20 
Gwrandewch chwi y bobloeddi gyd 49 
Gwyn ei fyd yr yſtyriol frawd 41 
H. 
fA** farn-wyr byd mae Duw'n eumyſz. $2 
I; | 
' Dyr Arglwydd pan ddwedent aypn 122 . 
[I'm ing y gelwais a'r f* drglwyd- I 20 
7 Arglwydd cenwch lafar gl6d 100 
IF ti o Dduw, y ewedda! mayl 65 
RE 
Lawer cened! o Dduw, a ddaeth 73 
.aLlawer gwaith cefais gyſtudd. £29 
M. 
Awr ei enw'n nin#s ein Duw 48 
Mi a'mddirie/ais ynod Ner 3I, 71 
Mi a'th fawrygaf di fy Nuw- 145 
Meliannu'r Arglwydd da tawn yy 92 
Molwch Dduw yn ei gyſfegr 150 
 Molwch yr Argl. cans da yw 106,107,118,136,147 
Myſyriaf gerdd byth 1 barhau 3g 
N. 
A ddala ddryg-dyb yn dy ben 37 
Na oftega, na thaw, na fyda 83 
Nid ini Arglwydd, nidi ni Its 
QO. 
Achub bellach Arglwydd cu 12 
0 achub fi fy Nuw, fy Ner 7 
0 Arglwydd amled ydyw'r gw —© © 3 
Arelwydd Dduw, Duw mawy e1 71m - 49 


© wu — — 


— — IC xn we omg" = 


Tabl. 
O 4rgelwydd Dduw, erglyw fy Hef 
O Arglwyddein Tor nt a'nnerth 
0 Arglwydd erghw fy'ngweddi 
0 Arglwyditna cherydda fi 
0 Arelwydd pa'm y ſefi di 
0 Arglwydd yndy nerth a'th rym 
0 bryſia Arglwydd clyw fy Nais 
0 cenwth fawl i Dduw ein nerth 
0 cenwch fawli'r Arglwyddnef 
0 cenw«h glodi'r Arglwydd mad 
0 clyw gyfiownder Arglwydd mad 
0 cofia Ddafydd, fy Nuw Ner 
O dewth a chanwyni'r Arglwydd 
ODduw, dydi a'n gwrthodaiſt 
© Dduw ſy techyd nos a dydd 
O Dduw fy meliant i nathaw 
O Daduw: gwrando fy'ngweddi brudd 
0 lor fy ngry.n, caraf din fawr | 
O molwch enw'r Arglwydd nef 
0 motwch zr Arglwydd o'r nef 
0'r dy fader gelwais arnat. Ion 


P. 

TY 4hamo Dduw oddiwrihym ni 
_ Paham yy terfyſe pwyr y byd 
Pabyd fy Argiwydd Dduw dilyth 

Pa'm yy rhodreſi yn dy frad © 
Pan ddaeth Iſrael o'r Aipht faith 
Pan dadychwelodd ein gwir Dduw Ion 
Pan oeddym gaeth ynBabilon 
Pa rai bynnag yn Nuw yr Fon _ 
P arod yw fy'nghalon 0 Dduw 
Pleida 0 Arglwydd yn fy haw! 
Pobcoytryw dadyn y 1d a 7 daith 

| R 


R Hag y gewr drwe ewered fl Nev 
Rhof. fowfgtod: ti fy Nuw Ion 


Tabl. 


4 Rhoks weddi ar yr Arglwyddnef 142 
* Rhowch 7'r Argiwydd a rhowch yn chwyrn 29 


S. 
& Awl a'madiriedant jn Nuw Ton Io -3 
Selfeint hon, ſef Sion, ſydd - 87:4} 
LT; { 
Eyrnafu y mae yr Argelwydd on-- 
Traethodd fy nghalon bethau da 45-7 
Trugaredd dod i mi 7 
Trugaredd Dduw in plith 6p. :-:51 
Tuedda'ngolwg at y nef x23 -:-: 
Tydi o Dduw yw y Duw mau 63 - + 
| W. : |: 
WE le, fod brodyr yn byw'nghyd x33 | 
Wele holl weſion Argelwydd nef i134 |; 
Wrth gamwedd dyn annuwiol (ur 36 |; 
Y. 
Meyfoded un Duw ein Ner 68 | : 
Tn fy'nghalon ni bu falch chwydd -.IST-. 1 
In Judaac Iſrael dir 76 
Tn Nuw ymlawenhewch i gyd 8-2 
7 ty ni adeilado*r Ner 127 |} 
Ir Arglwydd D duw yw em brenhin 99 {, 
Tr Arglwydd piau'r ddaiar lawr | 24 j 
Tr Arglwyddydyw ein penrhaith 97 | 
Tr Arglwydd yw fy mugail clau 33 
Tr Arglwydd yw fy ngolau' gyd | 23 7! 
Tr vn wedd ac y brefa'r hydd 42 |} 
7 ſawl a drigo, doed yn nes 4 
T7 (awl ni rodia ddewydd yw | T - 4 
Y ſawl 5 deilwng, ewyn ei fyd 9 1 
Ts dayw Duw i Iſrael 73 | 
Fl N I S . P | 


| 
| 


—_—————— 


OR at £ , 
ar F ? 4a ! bo; F 
7. 0 Mg. NF 2 NY 


p 2 As \ _s f dvr hv 4A A gr + 4 


b 


; wo ju of Y 6 
$45 4 1 te 


x of 
, b, 


